Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 






/ , 



t \ 



< 



4' 



39(«ce Moti: 
DYSGA FARW. 

CHRISTOPHER SUTTON, D.D. 

CHOPIANT O'l FYWYD. 



PARCH. MORRIS WILLIAMS, M.A. 




LLUNDAIK: 

Argnpbwyd dioi j 

GTHDUITHAS ER TAENU GWYBODAETH ORISTIONOOOLj 

AK WERTH YN Et LLYFRDT, 

GREAT aUEEK STREET, LINCOLN'S INK FIELDt, 
4. UTAL EICBilVai, t le, HAHOTBB KBIET, BAHDVKH gSUAlE; 

A CHAN BOB LLYFaWBRTHWR. 

[881] 1852. 



LLUNDAIN : 
ARGRAPHWYD OAN GILBERT A RIVINOTON, 

ST. John's square. 



COFIANT 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. 



Dywedir i Awdwr hyawdl, dysgedig, a duw- 
iol y Traethawd canlynol gael ei eni yn Sir 
Hants, yn neheudir Lloegr. Nid oes dim 
hyspysrwydd am ei achau na'i febyd, ond yn 
unig ddarfod ei gofrestru ar lyfrau Prif- Ysgol 
Rhydychen fel mab i ddyn tlawd^ pan ddaeth 
yn aelod o'r Coleg yno. Ganwyd ef tu a'r 
flwyddyn 1565, yn yr wythfed flwyddyn i'r 
Frenhines Elizabeth, ac aeth yn aelod o 
Goleg Hart Hall, yn Rhydychen, yn ddwy 
ar bymtheg oed, yn y flwyddyn 1582. Mae 
amser ei aelodaeth yn y Coleg, a'i arhosiad 
yn y Brif- Ysgol, yn naturiol yn ein harwain 
i ymofyn pwy ydoedd ei addysgw^r a'i gym- 
deithion ; ond er mai ofer, ond odid, fyddai 
disgwyl am attebion boddlonol i'r cyfryw 
ymofyniadau, etto ni wiw i ni anghofio ei fod 
yn aelod o'r Coleg cyn i'r enwog Richard 
Hooker ymadael o'r fangre dawel, hyfryd, a 
dysgedig honno, i helbtdon dreiniog y byd 

A 2 



IV COFIANT 

trafferthus. Ond ni's gellir casglu gyd a 
sicrwydd oddi wrth hyn fod Sutton yn ddi- 
amheuol wedi cael y fantais o gyfeillach adeil- 
adol neu bregethau godidog Hooker; etto 
gan fod y ddau yn Rhydychen ar yr un pryd, 
nid annaturiol ydyw i ni hoffi tybied fod 
Hooker brofiadol wedi bod o les i Sutton 
ieuangc yno ; o leiaf, wrth i ni sylwi fod 
cymmaint o debygolrwydd rhwng syniadau 
y ddau Gristion gloyw hyn ar bethau ys- 
prydol ac Eglwysig, gallwn fod yn lied sicr 
fod Sutton yn adnabyddus i Hooker ar ol 
h3mny; a dilys yw y bu ysgrifeniadau yr 
Athraw hwn yn Israel yn gyfarwyddyd ac yn 
addysg i Sutton mewn pethau dwyfol, fel ag 
y maent i'r Eglwys yn gyffredinol hyd hedd- 
yw. O Hart Hall aeth Sutton yn Ued fiian 
yn aelod o Goleg Lincoln ; ac fel y cyfryw 
graddiwyd ef yn B.A. Hydref 12, 1586 ; yn 
M.A. Mehefin 18, 1589; yn B.D. Mai 25, 
1598 ; ac yn D.D. Mehefin 30, 1608. 

Pa hyd yr arhosodd yn Rhydychen yn 
ymbarott6i i gyflawni'n well ei swydd gys- 
segr-lan fel Gweinidog yr Efengyl, ni*s 
gwyddom. Dywedwyd iddo gael ei urddo 
yn rhy fuan, ac iddo gael ei gyfleu mewn 
bywioUaeth Eglwysig cyn cyrraedd yr oedran 
cyfreithlon : ond wrth gydmaru cof-lyfrau &'u 
gilydd, ymddengys fod y cyfryw dyb yn ddi- 
sail. 

Y Bersonoliaeth gyntaf a gafodd oedd 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. V 

Personoliaeth Woodrising, yn Norfolk, yn y 
flwyddyn 1591 ; yr oedd efe'r pryd hynny yn 
chwech ar hugain oed. Ei brif gyfeillion a'i 
noddw^ parh^us oedd aelodau yr hen deulu 
bonheddig Southwell, yn enwedig y Syr Ro- 
bert Southwell, yr hwn y mae efe yn son mor 
deimladwy am ei farwolaeth ddedwydd a 
thawel yn ei Ragymadrodd i'w lyfr "Disce 
Mori/* Y Robert hwn oedd fab i Syr 
Thomas Southwell, a Mary, merch Syr Rhys 
Mansel, o Swydd Forganwg ; ac yr ydoedd 
yn un o brif swyddogion Uynges y Fren- 
hines Elizabeth, ac a ymladdodd fel y cyf- 
ry w yn y frwydr fawr yn erbyn yr Hispaen- 
iaid, yn y flwyddyn 1588. Efe a briododd 
yr Arglwyddes Elizabeth, merch i Arglwydd 
Howard o Effingham, gwedi hynny larll 
Nottingham, a Phrif Lyngesydd Lloegr. 
Bu farw Syr Robert, Hydref 12, 1599, gan 
adael gwraig weddw a thair merch, a baban 
pum mis oed, o'r enw Thomas. Priododd y 
weddw wedi hynny larll Carrick. 

Pr arglwyddes rinweddol hon, yn y flwydd- 
yn gyntaf o'i gweddwdod, y cyflwynodd 
Sutton ei Draethawd " Disce Mori," pan 
gyhoeddwyd ef gyntaf yn y flwyddyn 1600, 
ac hefyd ei Draethawd " Disce Vivere ;" am 
ei fod yn cwbl gredu ei bod hi yn gwir an- 
rhydeddu ac yn gwir wasanaethu y Duw, yr 
Hwn y mae ei wasanaeth yn wir fraint. A'r 
ddwy chwaer, yr Arglwyddes Verney a'r 



VI COFIANT 

Arglwyddes Rodney, ystafellyddesau rhin- 
weddol a duwiol i'r Frenhines Elizabeth, i 
ba rai y cyflwynodd Dr. Sutton gwedi hynny 
ei " Fyfyrdodau duwiol ar y Sancteiddiolaf 
Sacrament,'' oeddynt ddwy ferch ieuangaf ei 
gyfeillion a'i noddw^r Syr Robert a Lady 
Elizabeth Southwell ; sef Catherine, yr hon 
a bri'ododd Syr Greville Vemey, o Swydd 
Warwick ; a Fanny, yr hon a briododd Syr 
Edward Rodney, o Swydd Somerset. 

Yr oedd tair chwaer o iionynt, fel y son- 
iasom ; ac y mae'n werth sylw nad yw enw'r 
hynaf o honynt, sef EUzabeth, ddim yn 
y cyflwyniad uchod : bu priodas warthus 
rhyngddi hi a'r dyn drwg hwnnw, Syr Ro- 
bert Dudley ; ac yr oedd Dr. Sutton yn rhy 
dduwiol a Christionogol i gyssylltu ei henw 
hi kg enwau ei chwiorydd duwiol yn y cyf- 
lwyniad o'i lyfr, er mai hi oedd jrr uchelaf o 
ran ei sefyllfa o'r tair. Yr oedd yn achos 
o boen a thristyd iddo ef weled yr aelod 
harddaf o deulu ag oedd efe yn ei barchu 
gymmaint, ac mor ddiolchus iddo, wedi cael 
ei hanurddo fel hyn gan bechod. Felly yn 
ei gyflwyniad o'i "Fyfyrdodau ar y Sacra- 
ment," yn y rhai y mae efe'n galw'n daer 
ar ei gyd-Gristionogion i **ymbarott6i yn 
ddefosiynol i dderbyn eu Hiachawdwr mewn 
cyflwr o ras, fel y derbynier hwy ganddo i 
gyflwr o ogoniant," ni fynnai grybwyll ond 
y ddwy chwaer dduwiol, y rhai a barhasent 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. Vll 

yn addum i'w proflfes Efangylaidd. Ac er 
i'r chwaer arall, Elizabeth Southwell, gael ei 
gwneuthur gan Charles yr Ail, ar ol marw 
Syr Robert Dudley, yn Dduges o'r Deymae, 
etto yr oedd wedi anghofio ei dyledswydd a'i 
defosiwn tu ag at Dduw, " heb yr hyn/' 
yngeiriau Dr. Sutton ei hun, '* nid yw pob 
urddas hydol yn werth dim.^* 

Y mae'r Cyflwyniad ei hua i*r ddiry 
chwaer yn anrhydedd i uniondeb ac yspryd 
diolchgar Dr. Sutton, yn dmjn tystiolaeth 
dda i deilyi^dod teulu Sonthwell, ac yn gyf- 
lawn o syniadaa duwiolfiydig. Rhoddwn i 
lawr yma yr ymadroddion cyntaf juddo* 

" Y mae g;ennycb ddymuniad, Arglwyddesi 
rhinweddol, i wasanaethu Duw mewn sanct- 
eiddrwydd buehedd, a thueddfiyd awyddus 
tu ag at bynny o'ch mebyd ; a chamattsled 
Duw i chwi fyned 3m hen ac yn llawn o 
ddyddiau yn yr unrhyw yrfa o ddefosiwn ; 
ac y mae y dymumad a'r tuedd hyn o'r 
eiddoch wedi fy annog yn fynych i erfyn 
amo berfieithio'n gwbl oil y gwaith da ag y 
mae Efe wedi ei ddechreu ynoch. Oblegid 
yn ddilys ddiammeu y mae ein defosiwn a'n 
dyledswyddau tu ag at Dduw yn werth y byd 
i gyd yn grwn, a'i boll anrhydedd a*i urddas ; 
16, heb hyn nid yw pob urddas bydol yn werth 

Ym Mehefin 6, 1597, rhoddes ei noddwr, 
Syr Robert Southwell, Ficeriaeth Rainham, 



via COFIANT 

yn Essex, i'r Dr. Sutton ; bu yno flwyddyn : 
yna, sef Awst 14, 1598, symmudodd i Ber- 
sonoliaeth Caston, yn Norfolk. Efe a ddal- 
iodd y Bersonoliaeth hon hyd y flwyddyn 
1618, pan olynwyd ef ynddi gan John Sut- 
ton, (ei frawd, mae'n debyg,) yr hwn a 
ddyrchafwyd gan y brenhin lago i Bersonol- 
iaeth Woodrising, yr hon a waghaodd Dr. 
Sutton yn y flwyddyn 1612, ar ei ymadaw- 
iad i Bromley Fawr, yn Essex. Efe a ft^n- 
haodd hefyd Bersonoliaeth Cranworth cum 
Letton yn agos i chwe blynedd, yr hon a 
gyflwynwyd iddo Awst 4, 1 623. 

Yn fuan ar ol i lago y Cyntaf esgjni gor- 
sedd Prydain, efe a glywodd Dr. Sutton yn 
pregethu ; a boddhawyd ef yn fawr dros ben 
wrth ei glywed yn ymadroddi mor rhagorol ; 
ac efe a'i gwnaeth ef yn Brebendari West- 
minster Abbey : daliodd Dr. Sutton y Bre- 
bendariaeth hon hyd ddydd ei farwolaeth. 

Er bod Dr. Sutton mor enwog yn ei oes 
fel pregethwr, etto nid oes yr un o'i breg- 
ethau yn argraphedig, Yn wir yr unig 
bregeth ag y mae crybwylliad am dani yw y 
bregeth a draddododd ar gladdedigaeth yr 
hynafiaethydd enwog Camden; a'r dull y 
crybwyllir y bregeth bono a bstr i ni gasglu 
mai pregeth ddifyfyr ydoedd, heb ei chyfan- 
soddi'n bwrpasol at yr aehlysur. " Efe a 
esgynodd y pulpud," ebe'r ysgrifenydd, "ac 
a draddododd goffadwriaeth syml a gwirion- 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. IX 

eddol am fuchedd y trengedig." Yr ysgrif- 
enydd sy'n crybwyll hyn yw Anthony a 
Wood. Nyni a roddwn i lawr y paragraph 
i gyd yn gyflawn : — ^' O'r diwedd bu farw 
Camden yn ei d;^ yn Chiselhm'st, yn Kent, 
ddydd Sul, Tachwedd 9, 1623; aethpwyd 
k'r corph i d^ yn ninas Westminster, lie y 
byddai'n arferol o drigfannu. Gwedi gor- 
wedd rai dyddiau mewn urddas yn y ty hwn, 
hebryngwyd ef y 19eg dydd o'r un mis i 
Eglwys LJanbedr, yn Westminster, a thyrfa 
Eosog o arwydd-feirdd, boneddigion, gw^r 
Eglwysig, ac eraiU, yn dilyn yr elor. Ar ol 
i bawb eistedd yn yr Eglwys, esgynodd Dr. 
Christopher Sutton, Prebendari o'r Eglwys 
honno, i'r pulpud, ac a draddododd yno 
araeth goflFadwriaethol syml a gwirioneddol 
am fuchedd y trengedig. Dywedodd nad 
oedd Camden nac yn derfysglyd yn ei gref- 
ydd, nac ychwaith yn anwadal ; a'i fod wedi 
rhoi tystiolaeth dda o hyn yn ei ddiwedd, 
Jrwy ysgrifenu yn nechreu ei lythyr cym- 
mun, ei fod yn marw, fel ag yr oedd wedi 
bjrw, yn ffydd a chymdeithas a chymmundeb 
Eglwys Loegr." 

Er mai ychydig a phrinion yw'r defhydd- 
iau hyn o hanes Dr. Sutton, etto mae'n 
debyg na's gellir cael gafael weithian ar 
ychwaneg. Chwiliwyd, a chwiUwyd yn ofer, 
ynghoflyfrau Coleg Lincoln a Westminster 
Abbey, am ychwaneg o hanes am dano. Ni 



COFIANT 



wyddys dim am amgylchiadau ei fywyd, ei 
weinidogaeth, na'i fai?wolaeth, yn ychwaneg 
na'r hyn a grybwyllwyd eisoes ; oddi gerth 
fod ei Ewyllys diweddaf yn rhoi ar ddeall i 
ni na's gadawodd ar ei ol na gwraig na 
phlant; oddi wrth yr hyn y gallwn, mae'n 
debyg, gasglu na bu ended yn briod. Efe a 
ysgnfenodd yr Ewyllys hwn ar Ddydd Gwe- 
ner y Croglith, Ebrill 3, 1629 ; ac er ei fod 
wrth ei ysgrifenu yn dywedyd ei fod yn 
mwynhslu iechyd, etto tebygol yw na fa byw 
ond yehydig ar ol hynny ; canys ymhen tii 
mis profwyd yr ewyllys yn y Uys Breiniol 
yng Nghaergaint. 

Mae ewyllys diweddaf Dr. Sutton yn 
cynnwys hyspysiad mor amlwg o'i ffydd 
ymhyngciau sylfaenol gwirionedd yr Efengyl, 
ac y mae'n arogli drwyddo oil gymmaint o 
yspryd gwylder, duwioldeb, a chariad per- 
ffaith ; ac y mae'n rhoi y fath eglm^deb ym- 
arferol ar yr egwyddorion a broflFesasai, a'r 
cynghorion a roisai mewn rhai o'i ysgrif- 
eniadau ddeng mlynedd ar hugain o'r blaen, 
fel ag yr ydym yn tybied na byddai yn an- 
nerbyniol rhoi copi cyflawn o bono yma ger 
bron y darllenydd. 

" Yn y flwyddyn un mil chwe chant a naw 
ar hugain, ar y trydydd dydd o Ebrill, sef 
Dydd Gwener y Croglith. Fy Ewyllys 
a'm Testament diweddaf i, Christopher 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. XI 

Sutton, Prebendari Eglwys Gadeiriol a 
Cholegol Llanbedr yn Ninas Westmin- 
ster ; wedi ei ysgrifenu k'm llaw fy hun, 
yn y ffurf a'r dull canlynol. 

'*Yn Enw Duw, Amen. Myfi Christo- 
pher Sutton, Doctoi* mewn Duwinyddiaeth, 
a Phrebendari Eglwys Gadeiriol a Cholegol 
Westminster, er yn annheilyngaf o'r titl a'r 
lie hwnnw ; yn awr (i Dduw y bo'r clod) yn 
dda o iechyd ac yn berflfaith o gof, ydwyf yn 
gwneuthur fy Ewyllys a'm Testament diw- 
eddaf yn y ffurf a'r dull sydd yn canlyn : 
Yn gyntaf dim, yr wyf yn ostyngedig yn 
gorchymyn fy nghorph a'm henaid i ddwylaw 
y Fendigaid Drindod. Yr wyf yn gorchy- 
myn fy enaid euog i ddwylaw Duw Dad, yr 
Hwn a'i creodd, i ddwylaw Duw Fab, fy 
lachawdwr trugarog, yr Hwn a'i prynodd, ac 
i ddwylaw Duw Yspryd Gl^, yr Hwn a'i 
sancteiddiodd ac a'i hysprydolodd mewn 
modd annhraethadwy &'i rasusau nefol, trwy 
fy llwyddo yn fy myfyrdodau a'm galwedig- 
aeth, a thrwy fy nghadw i, ei annheilwng 
wasanaethydd, rhag y drygau annifeiriol y 
syrthiaswn yn fynych iddynt trwy lygredig- 
aeth fy natur. Mewn perthynas i'm corph 
daearol, yr wyf yn gorchymyn iddo gael ei 
gladdu yn Gristionogaidd yn y fan lie y 
rhyngo bodd i Dduw fy ngalw o'r fachedd 
farwol hon. Os yn Westminster y byddaf 



XU COFIANT 

farw, yr wyf yn taer ddymuned cael fy 
nghladdu o flaen drws yfestri, He y ceidw'r 
cantorion eu gwen-wisgoedd ; yr wyf yn rhoi 
i'r cantorion hynny y swm o bum punt. 
Ond OS yn y wlad y rhynga bodd i Dduw i 
mi farw, yr wyf yn dymuned bod i'r Gwas- 
anaeth gael ei ddarllen ; ac os digwydd fod 
pregeth, yr wyf yn dymuned na ddywetto'r 
pregethwr ond ychydig o glod i mi ; ac yr 
wyf yn rhoddi i'r pregethwr ugain swllt. 
Hefyd, yr wyf yn rhoi i blwyf Raynham, 
yn Essex, lie y bum unwaith yn Ficar, y 
swm o chwe phunt tu ag at adeiladu person- 
d;^ yno. Hefyd, yr wyf yn rhoi i blwyf 
Gaston, lie y bum unwaith yn Beriglor, drigle 
bychan i ryw un tlawd i breswylio ynddo, y 
cyfryw ag a welo'r Periglor a'r Wardeiniaid 
yn rheitiaf . Hefyd, yr wyf yn rhoi i dlodion 
plwyf Woodrising, He y biim unwaith yn 
Beriglor, ddeg swllt a deugain. Hefyd, yr 
wyf yn rhoddi i dlodion plwyf Bromley 
Fawr, yn Essex, lle'r wyf yn awr yn Berig- 
lor, ddeg swllt a deugain. Hefyd, yr wyf yn 
rhoi i dlodion plwyf Cranworth, lle'r wyf yn 
awr yn Beriglor, ddeg swllt a deugain . Yr wyf 
yn dymuned ar fod i'r hoU gymmun-roddion 
hyn gael eu talu o fewn yspaid blwyddyn ar 
ol fy marw. Hefyd, fy ewyllys yw, bod i'm 
holl lyfrau gael eu cadw i blant fy mrawd 
John Sutton, i'w cael cyd-rhyngddynt, os 
rhynga bodd i Dduw fod o honynt yn ysgol- 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. XUl 

heigion. Hefyd, yr wyf yn rhoi i fab hynaf 
John Sutton, ar ol marw ei dad, y tir sy 
gennyf yn fy meddiant wedi dyfod oddi wrth 
Reynold Maroin, o Bentley Fawr, jni Essex. 
Hefyd, yr wyf yn rhoi i Elizabeth Sutton, 
merch fy mrawd, dyddyn bychan yn Brom- 
ley Fawr, yn Essex ; ac i Thomas Sutton, y 
tyddyn a gymmerwyd yn ei enw yn Bentley 
Fechan ; y ddau dyddyn hyn i Elizabeth a 
Thomas Sutton, ar ol marw eu tad. Hefyd, 
yr wyf yn rhoi i Christopher Sutton a Peter 
Sutton, ugain punt bob un, i gael eu talu 
pan fyddont yn un ar hugain oed. Hefyd, 
yr wyf yn rhoi modrwy aur i*m chwaer 
Stempe, ac un arall i'm chwaer Poalwheele. 
Hefyd, yr wyf yn rhoi i'm hen was William 
Garname, ugain punt ; ac i'm morwyn bre- 
sennol, Frances Woodson, ddeg punt. He- 
fyd, yr wyf yn rhannu rhwng plant fy nghyf- 
aill Mr. Ireland, y swm o ddeg punt. Y 
rhelyw o'm heiddo, fy nhir a'm harian, yr 
wyf yn eu rhoddi oU i'm brawd John Sutton, 
jrr hwn yr wyf yn ei wneuthur yn unig 
secutor fy Ewyllys a'm Testament diweddaf 
hwn, ac yn ei rwymo i dalu fy hoU ddyled- 
ion, ac i ofalu fod i'r cymmun-roddion hyn 
gael eu talu o fewn ystod un flwyddyn ar ol 
fy marwolaeth. Yn ddiweddaf oil, yr wyf 
yn appwyntio Mr. Ireland o Westminster, a 
Mr. Wilfiam Sarvaham, gwas i'r brenhin, i 
fod yn arolygw^ ar fy EwyUys a'm Testa- 



XIV COFIANT 

ment diweddaf hwn, a wnaed y dydd a'r 
flwyddyn uchod gennyf fi 

"CHRISTOPHER SUTTON." 

Profwyd yr ewyllys ilt^hod gan ei frawd 
John Sutton, Gorphenaf 27, 1629. 

Pan anwyd Christopher Sutton, yr oedd dy- 
chrynfeydd erledigaethau y Frenhines Mary 
ar gof gan lawer ; a bu fyw hyd y bummed 
flwyddyn i Charles y Cyntaf, pan oedd awyr- 
gylch yr Eglwys yn duo eilwaith gan argoel- 
ion fod ystorm arall i guro ami yn fuan ; ac 
arfaethodd Rhagluniaeth fod i'r ystorm hon 
ysgubo ymaith, dros amser, ein sefydliadau 
gwladol a chrefyddol mwyaf cyssegredig, 
mewn un cenllif anrheithiol. Ond er fod 
Dr. Sutton fel hyn yn digwydd byw mewn 
oes ag oedd yn y cyfwng rhwng erledigaethau 
Pabaidd ac erledigaethau Puritanaidd, a chael 
diangc felly heb ddioddef y naill na'r Hall ; 
etto yr oedd yntau yn byw mewn oes ag 
oedd yn gofyn mesur mawr o zel bender- 
fynol, a'r zel honno wedi ei thymheru kg 
addfwynder a chariad perffaith. 

Yr oedd cyflwr helbulus yr Eglwys, am yr 
hjm y mae efe yn son mor deimladwy yn ei 
Bagymadrodd i'w lyfr " Disce Mori," yn 
galw am gyflawn alluoedd ac egni ei phlant 
doethaf a fiyddlonaf, 11 6n a lleyg, i droi 
heibio, pe ond am ennyd fechan, yr anffodau 
arswydus a ymdywalltasant ami cyn hir yn 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. XV 

eu cynddaredd fiymiccaf. Y mae Sutton yn 
y Hhagymadrodd hwnnw yn cwyno fod yn 
ei ddyddiau ef ddynion o '* dueddiadau ter- 
fysglyd," yn "hoff o'u mympwyon personol 
eu hunain," yn chwilio am esgusion dros 
chwyldroadau gwladol ac Eglwysig/* yn 
^'watwarw^/* yn "anffurfio eu hwynebau 
mewn rhith sancteiddrwydd," yn " diystyru 
tystiolaeth yr henafiaid," yn " gwyrdrdi'r 
Ysgrythyr," yn "hoffi gwarthruddo achos 
Crist/' yn "anghofio doniau Duw/' yn 
" dwyn enw o Gristionogion, ac er hynny yn 
byw fel anffyddw;^r a phaganiaid, ac yn dy- 
wedyd yn eu calonnau, Nid oes un Duw.^* 
Ac y mae Isaac Walton, yr hwn a ysgrifen- 
odd fywyd Hooker, yn cynnwys darluniad o 
gyflwr trallodus yr Eglwys yn amser gorfod- 
aeth y Puritaniaid, ag sydd yn esponiad 
gwirioneddol ac arswydus ar yr jrmadroddion 
a grybwyllasom allan o Ragymadrodd Sutton. 
'' Yr oedd y Pabyddion ar y naill law," ebe 
Isaac Walton, "a'r Anghydffurfw;^r ar y 
llaw arall, yn hollol ddiofn a diorpbwys yn 
eu hymdrechiadau maleisus yn erbyn yr 
Eglwys a'r wladwriaeth : yr oedd Uawer yn 
eu mysg y^ Uawn o ddrygau ysprydol, anes- 
mwythdra aflonydd, balchder, malais, a hoff- 
der tu ag at weithredu pob math o derfysg ; 
dynion wedi eu dallu gan zel a rhagfarn 
fl^rnig, hollol elynol i reswm a thangnefedd ; 
dynion y rhai yr oedd hunanoldeb yn eu 



XVI COFIANT 

dwyn i roi gormod o bwys ar eu doethineb 
eu hunain, dynion ymrysongar, a chynhen- 
11yd, yn hoffi dadleu yn erbyn gw;^r y dylas- 
ent eu parchu, a gwrthryfela yn erbyn cyf- 
reithiau ag y dylasent ufuddh&u iddynt. Ac 
heblaw y dynion rhith-grefyddol hyn, yr oedd 
t6 o ddynion ysgeler ac annuwiol wedi codi i 
fynu, wedi mynych wrthwynebu ysgogiadau 
bendigaid yr Yspryd Gl&n, a goleuni eu cyd- 
wybodau, ac felly wedi eu caledu eu hunain i 
gredu yr hyn yr oeddynt yn awyddus i'w 
gredu, ac etto ni's gallent ei gredu, sef, nad 
oes un Duw : ac felly, heb gael ynddynt eu 
hunain ddim ond yr hyn oedd waeth na dim, 
dechreuasant ddymuno am yr hyn ni's gall- 
ent obeithio ei gael, sef bod fel yr anifeiliaid 
a ddifethir; ac mewn cwmpeini drygionus, 
yr hwn yw cyssegr yr Atheist, yr oeddynt 
yn meiddio dywedyd felly yn gyhoeddus.'' 

Ynghanol yr ofnau a'r peryglon hyn y bu 
Christopher Sutton fyw ; ac i alw ei gyd- 
wladw;^, hyd y gallai efe, oddi wrth y g^r- 
drofeydd hyn, ac i godi eu meddyliau at 
bethau goruchel a nefol, y pregethodd ac yr 
ysgrifenodd. 

Wrth weled mor anhawdd cael hen gopi 
o'i waith ef yn y dyddiau hyn, gallem gasglu 
mai ychydig nifer o honynt a oddefai helynt 
yr amseroedd i gael eu hargraphu. Ond yn 
y gwrthwyneb, dywed Anthony a Wood fod 
ei ddau lyfr, " Disce Mori" a " Disce Vi- 



CHRISTOPHER SUTTON, D.D. XVU 

vere," wedi cael eu hail-argraphu lawer 
gwaith yn ystod bywyd yr Awdwr, a bod y 
trydydd argraphiad ar ddeg o'i " Fyfyrdodau 
duwiol ar y Sancteiddiolaf Sacrament'' wedi 
cael ei gyhoeddi yn y flwyddyn 1677. 

Afreidiol yw crybwyll fod yn dra phriodol 
i helynt yr amser presennol ail-gyhoeddi y 
cyfiyw ysgrifeniadau rhagorol a gwaith Dr. 
Sutton, gan fod hyri yn hoUol amlwg i bwy 
bynnag a edrycho a chip-olwg ar ansawdd 
yr oes. Byddai'n anhawdd nodi un oes o 
amser Dr. Sutton hyd heddyw, y byddai'n 
fwy amserol a phriodol Uedaenu y cyfiyw 
feddyl-ddrychau duwiolfryd nag ydyw yn yr 
amser hwn. Dilys yw fod cyfnewidiadau 
mawrion wedi cymmeryd lie yn ein gwlad 
ein hunain ac mewn gwledydd tramor, er 
pan gyfodwyd Christopher Sutton ac eraill 
o gyffelyb feddwl o ran eu duwioldeb dian- 
wadal i wneuthur lies a daioni yn eu hoes. 
Ond yr un yw'r Eglwys heddyw a'r pryd 
hynny ; ac y mae fyth yn cael ei hamgylch- 
ynu k pheryglon. Mae Anfiyddiaeth yn 
helaeth yn ein gwlad, ac yn debyg o gyn- 
nyddu fwy^vy ; mae cariad Uawer ag a ddy- 
lasent fod yn zelog yn achos gwir grefydd, 
wedi oeri ; tra mae pen-boethni crefyddol 
wedi cam-arwain eraill i'r eithafion o'r ochr 
arall. Yr un hefyd yw'r natur ddynol yn 
awr a chynt ; ac y mae amom ni eisiau yr 
un goleuni ag oedd gan ein henafiaid i 

a 



XVIU COFIANT CHRISTOPHER SUTTON, D.D. 

feddwl yn ddifrifol am Fywyd a Marwolaeth, 
— i ddysgu byw ac i ddysgu marw. 

Dan obeithio y bydd i lafdr un ag a fii'n 
fab ffyddlon a pharchus i'r Eglwys yn ei oes, 
fod, dan fendith Duw, yn foddion i faethu 
duwioldeb ynom, a rhoi syniadau addas i ni 
wrth iyw, a gobaith da wrth farw, y mae'r 
Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Grist- 
ionogol wedi cyhoeddi'rllyfr hwn, yn agos i 
ddau gant a banner o flynyddoedd ar ol i'r 
Awdwr ei gyhoeddi y tro cyntaf. 

J. Endell Tyler. 



Y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristionogol, 

Mawrih 30, 1839. 



Disce Mori. 



Traethawd crefyddol, i gyffr6i pob Oristion o 
ddyn i ddwys ystyried ei ddiwedd. 

Tn yr hton he/yd y cynhtoysir y duU (Cr modd i 
ymroddi i Dduw, cyn ac wrth ymadad £t 
hyd. 

febtrhil wax tratm, 

i ni efti j^unain vit i nraiU. 

Trefha dy d^ ; canys marw fyddi, ac ni byddi byw. 

Esay 38. 1. 



LLUNDAIN 

Argraphedig gan lohn Wolfe. 

160 0. 



HYSPYSIAD. 



Yn yr Argraphiad hwn, dilynwyd yn fanwl 
gopi o " Disce Mori" y Dr. Sutton, fel yr 
argraphesid ef ar y cyntaf mewn '* Uythyren 
ddu," yn y flwyddyn 1600. Ar ol hynny 
gwnaed cynnifer o ychwanegiadau gan hwn 
a'r Hall at y Uyfr, o natur amhfius ac anny- 
munol, fel y tybiwyd mai gwell, ar y cyfan, 
fyddai cadw yn fanwl yn yr argraphiad pre- 
sennol at y dull y cyflwynwyd y Traethawd 
gan yr Awdwr ei him i'r Arglwyddes Eliza- 
beth Southwell, yr hon oedd y pryd hynny 
yn un o arglwyddesau tylwyth y Frenhines 
Elizabeth. 



LLYTHYR CYFLWYNIADOL. 



At yr Anrhydeddus a*r rinweddol Arglioyddes^ yr 
Arghoyddes EUzaheth Southwell^ tm o Arglwydd- 
esau cmrhydeddusaf Gyfrin-Grynghor Mawrkydi 
y Frmhmes. 

Wedi ystyried o honof yn ddiweddar yn fwy 
na chyffredin, dra-rhinweddol Arglwyddes, 
y cynnygiadau diras a'r ymdrechiadau fiymig 
a wna llawer yn y dyddiau hyn, (ysywaeth !) 
trwy ymoUwng yn anwrol i gynhyrfiadau 
drygionus, hyd yn nod yn eu herbyn eu 
hunain, 'ie, eu diogelwch personol, mi a 
fwriedais gyflawni fy nyledswydd tu ag at yr 
Hollalluog Dduw, a dangos fy meddwl yn 
eglur i ddynion, trwy osod i lawr ychydig o 
fyfyrdodau byrion, er mwyn y rhai sydd 
mewn anfoddlonrwydd a phetrusder meddwl. 
Ond ar ol dwys ystyried ynof fy hun gym- 



XXIV LLYTHYR CYFLWYNIADOL. 

maint y mae'n perthyn i bob dyn ofalu am 
ei ddiwedd, (ar yr hyn yr ymddibynna 
cymmaint ag a d£il ei iachawdwriaeth dragy- 
wyddol,) myfi a ddechreuais drefnu'r myfyr- 
dodau hynny a berthynent i rai, yn Draethawd 
mwy cyffredinol, cymmwys i bawb, a phob 
dyn, yn y dull hwn, — Disce Moriy Dysga 
FARw: canys ymddangosai i mi yn rheitiaf 
peth o bob dim, fod i bob Cristion sobr gael 
ei gynhyrfu i gofio'n ddifrifol am ei ddiwedd ; 
ac i wybod y moddion a'r dull o ymroddi i 
Dduw, cyn ymadael £l'r byd, ac ar amser ei 
ymadawiad; fel y gallo, trwy gymmorth 
daionus ras Duw, fyw bywyd a marw *^ mar- 
wolaeth yr uniawn/' ac y galler dywedyd 
am dano yr hyn a ddywedodd St. Ambros 
gynt am Abraham, ** Abraham a fu farw 
mewn oedran da." Pa ham? Cadwodd 
Abraham yn barhlus at ei benderfyniadau 
da yn ei hen ddyddiau, ie, hyd y diwedd. 
Fy Arglwyddes, attolygaf ar i Dduw Abraham 
ganiatt^u i chwi yrfa ddaionus a pharhaol 
Abraham, ar y IFordd, ac yn nherfyn y IFordd. 
Mae eich IFafr anghyflfredin i mi, a'ch hir 
gymmeradwyaeth o honof. wedi fy ngwneuth- 
ur yn rhwymedig i chwi ; ac yr wyf, heblaw 
hynny, yn eich gwir-barchu, am fod yn ddilys 
gennyf eich bod chwithau yn gwir-barchu 
Duw, ac yn ei wasanaethu Ef, gwasanaeth yr 
Hwn sy berffaith ryddid, ie, (fel y caf ddangos 
yn y Traethawd canlynolj ei wasanaeth Ef 



LLYTHYR CYFLWYNIADOL. XXV 

yw y pennaf o bob urddas. Ac y mae'r 
achlysur bychan hwn yn ymgynnyg i mi i 
ddangos gymmaint yw fy nyledus barch tu 
ag attoch. Pe buaswn yn gwbl ddi'eithr i 
chwi, ni's gallaswn, er mwyn amddifiyn, 
geisio gwell noddes i Draethawd crefyddol 
nag un o'ch tuedd crefyddol chwi ; ond mae 
y parch a ddangosasoch tu ag attaf mewn 
Uawer flfordd, yn gyfryw, fel na's gallaf ond 
byw a marw mewn dyled o ddiolchgarwch i 
chwi. Gallaswn ddymuno tystio fy mwriad 
ewyllysgar trwy ryw foddion arall yn hytrach 
na thrwy gyhoeddi y llafur bychan hwn i'r 
byd dan enw eich Arglwyddes ; canys rhaid 
i mi addef fy mod yn bur hwyrfrydig, (o ran 
fy ngwendid fy hun,) i hyspysu i eraill yr 
hyn sy fwyaf hyspys i mi fy hun ; hyd nes o'r 
diwedd, ar daer ddeisyfiad cyfeilUon i mi yn 
athrofa Rhydychen, cyngor sobr a phwyllus 
a dysgedig y rhai ni's gwyddwn pa fodd i'w 
wrthwynebu, y cymmerais fy mherswadio i 
adael i'r Traethawd hwn fyned allan yn enw 
Duw. Yn hwn nid wyf yn ceisio clod lie 
na's haeddir ; ond yn unig yr wyf yn dy- 
muno ar y darllenydd Cristionogol, lie bo 
dim yn wallus, briodoli hynny i mi : a dy- 
munaf ar eich Arglwyddes, od oes ynddo 
ddim ag a alio gynhyrfii cymmaint ag un 
meddwl daionus, deilyngu o honoch roi'r 
mawl i Dduw yn imig, i nefol nodded yr 
Hwn yr wyf fyth yn eich cyflwyno yn fy 



X3CV1 LLYTHYR CYFLWYNIADOL. 

ngweddiau. Ac yn awr nid attaliaf chwi yn 
hwy ar hyn o bryd oddi wrth y Traethawd 
ag sy'n canlyn. 

Yr eiddoch, 

Fy Arglwyddes, 
Gyd &. gostyngedig barch, 

CHRISTOPHER SUTTON. 



RHAGYMADRODD 



AT T 



DABLLENYDD DUWIOL. 



Mae^n fatter rhy amlwg i V wadu, fod crefydd 
rywfaint odd! ar ei hechel, pan na bo buchedd 
Gristionogol yn cyd-gerdded (fel y dylai) & 
phroffes Gristionogol: a chyfryw ac mor 
amlwg yw'r bai hwn, nes y mae'n anafu'r 
hoU gorph i raddau nid bycban. 

Mae y rhai sydd o galon yn dymuno iach- 
awdwriaeth Israel, a gwir gariad y rhai sy*n 
arfer gweddio Duw er mwyn daioni pawb, 
nid yn unig yn dyrchafu dwylaw sanctaidd 
i'r nef, ond hefyd yn ymdrechu chwilio, (hyd 
y mae ynddynt, ac hyd y mae'r amserau yn 
goddef) am y feddyginiaeth oreu ag a allant 
yn yr achos hwn, a hynny trwy lafiir caled : 
rhai trwy atteb yn gadam, a thrwy dawelu'n 
sobr, nwydau aflonydd y dynion hynny, 
mympwyon y rhai sydd wedi dirfawr luddias 
uwch ymgeisiadau mewn matterion o ffydd : 
gellii* eu hatteb a'u gwrthbrofi, ac yr ydys yn 



XXVlll RHAGYMADRODD 

gwneuthur hynny ; ond ymdawelu ac ym- 
lonyddu ni fynnant. Eraill, trwy annog- 
aethau defosiynol a dysgedig, ydynt yn ceisio 
attal y drygau ag y mae Atheistiaeth a diffyg 
ofn Duw yn debyg o'u dwya ar y byd gwrth- 
giliedig hwn. Y naill a'r Hall yn llafurio yn 
eu hoes i gadw rhyw gofFa am lesu Grist ym 
meddyliau dynion, cyn i bob peth ddyrysu yn 
rhy bell, a dyfod i ddinystr anfeddygin- 
iaethol. 

Ond ai ni's gallwn ofyn i'r rhai sy mor 
fanol i nodi ein hammherfFeithderau oddi 
allan, arfer y rhai yw tynnu cymmaint yn y 
bwa hwn, a chymmeryd achlysur oddi wrth 
y gwall yma i ammeu, ie, ac i warthruddo ein 
hachos Cristionogol, — onid oes neb gartref 
wedi syrthio oddi wrth hen ddiflFaantrwydd a 
defosiwn diniweid oesoedd cyntaf a gwell yr 
Eglwys ? Dylid dwyn ar gof i'r gwarth- 
ruddw;^ anghariadlon hyn, y rhai a fynnent 
gau allan o deulu'r fiydd a gobaith bywyd, y 
rhai sy ganddynt eneidiau truain i'w cadw 
cystal a hwythau, a chystal cariad a hwythau 
at Grist croeshoeliedig, y gallwn oil gym- 
meryd ein rhan yn y g4n honno, o drugaredd, 
" Glanha ni, O Arglwydd." Oni ddylem, y 
naill blaid fel y Hall, ystyried ai nid y rhai 
hyn yw'r dyddiau y sonia ein Ceidwad Crist 
" yr amlhd anwiredd " ynddynt ^ ? A wiriwyd 

' Mat. xxiv. 12. 



AT Y DARLLENYDD DUWIOL. XXIX 

c^yn Hilari yn well eri6ed o'r blaen ? " Tra 
bo cynnea mewn geiriau, tra bo dadl mewn 
pethau newyddion, tra bo achlysur mewn 
pethau amh^us, tra bo gwrthnysigrwydd 
mewn cydsyniad, nid oes neb yn eiddo Crist," 
eb efe *. 

Mae'r gwaith hwn o gyfarth a brathu'r 
naill y Hall, yr erlyniad awchus hwn yn 
erbyn y byw, a thrallodi hyd yn nod ludw'r 
meirwon, (y rhai ni's gallant atteb drostynt 
eu hunain,) yn beth pell oddi wrth y cariad 
"sy'n gobeithio pob dim," ac oddi wrth 
gyigor yv Yspryd ^ sy'n erchi i ni " weddio 
dros ein gilydd." Wrth weled pa ddysg a 
gwybodaeth sy*n arferyd cbwiUo tystiol- 
aethau llyfrau'r henafiaid yn ol ac ym mlaen, 
ie, a gwyrdr6i'r Ysgrythyr L^ ei hun ar 
ddirdjni-glwyd ein mympwy ein hunain, yr 
ydwyf yn synnu cymmaint, wrth ddarllen yn 
bwyllog ddadleuon y dyddiau presennol, nes 
goribd meddwl mai gorchestion ymryson yd- 
ynt yn hytrach na IMurwaith diragrith i osod 
allan ogoniant Duw, a llesiant ei Eglwys. 

Yn awr Duw o'i rad a ganiattao fod i'r 
byd croes a checcrus hwn dynnu am unwaith 
at gyd-gordiad Cristionogol, fel y bo i ni lai 
o ymladd ac ysgrifenu dros grefydd, a mwy 

^ Dum in verbis pugna est, dum in novitatibus 
quaestio est, dum in ambiguis occasio est, dum in con- 
sensu difficultas est, jam nemo Christi est. — H'darius 
ad Constant. 



XXX RHAGYMADRODD 

o ymgais ar bob Haw i fod, fel y dylem, yn 
fwy crefyddol; modd y bo i arch fechan 
Eglwys Crist jm awr, yn nhawel fin yr hwyr, 
gyd k Ueddf awelon dynnu tu ag adref, a 
chan gofleidio Crist gyd k'r hen Simeon, ym- 
barott&i i ymadael " mewn tangnefedd." 

Cyngor y gwr doeth i bawb yw, " Cofia 
dy ddiwedd, a gad ymaith gasineb/' A 
chymmaint a hyn yr ydym yn ei erfyn ar law 
y rhai y mae ein hachos, yn eu bam galettaf 
hwy, mor wael ac eiddil, ar fod iddynt roi 
ymaith bob ystyriaeth neUlduol,ac ystyried o'r 
diwedd, amddiffyniad grasusol pwy sydd wedi 
noddi cyhyd ei achos Ef a'r eiddom ninnau, 
llygaid caruaidd a gwyliadwrus yr Hwn sydd 
wedi ei chadw hi », yr hon yw ffbn ein hedd- 
wch; a chaniattSied Duw iddi fod yn hir 
felly : gan alw i gof ddywedyd o'n Ceidwad, 
"Er nad ydych yn credu i mi, credwch y 
gweithredoedd *. " 

Canys y dynion prysur hyn yn em pUth, 
a fynnent gael llywodraethu cyn dysgu 
ufuddh^u; ac wrth fyned y tro cyntaf ar 
fwrdd y Hong, rhaid iddynt gael eistedd wrth 
y llyw i hwyUo'r cwbl, pa mor ddibrofiad ac 
anghelfydd bynnag ydynt. Ond y mae prof- 
iad y byd, a distryw'r Eglwys Ddwyreiniol, 
wedi dysgu i ni er's talm mor enbyd yw 



• Sef y Frenhines Elizabeth. — Gol. 
^ loan X. 38. 



AT Y DARLLENYDD DUWIOL. XXXI 

hwylio mewn Uong y byddo ei llywyddion yn 
dueddol i ymrafaelio ym mhlith eu gilydd: 
mae dyfeisiadau newyddion y dynion hyu 
hefyd mewn matterion o fympwy yn ym- 
ddangos er's hir a hwyr iddynt hwy yn amgen 
na holl ddoethineb y byd. Ond gadawer i ni 
grefii amynt o'r diwedd ystyried eu ffolineb eu 
hunain yn gwneuthur galw a chyfrif eraill yn 
annuwiol, yn nod o berffeithrwydd duwiol- 
deb, fel yr arferant hwy, gan wneuthur 
gwatwar noethni Noah yn ddifyrrwch i'w 
sumi crefyddol eu hunain ! O na wrandaw- 
ai'r dynion anhywaith hyn ar gyngor pwysig 
St. Chrysostom : " Os yw gymmaint dy 
ddymuniad am fod yn famwr/' eb efe, " mi 
a ddangosaf i ti y frawdle ag a fydd o fantais 
i ti, a hynny heb gyfFwrdd a'th gydwybod : — 
eistedded dy feddwl i lawr i roi dedryd, galw 
dy holl gamweddau ger bron, a dechreu ddy- 
wedyd wrthyt dy hun. Pa ham y gwnaethost 
hyn neu hynny ^*' 

Y cyfryw hunan-ymholiad a hyn a wnai 
i'r rhai a fynnent fod yn Uy wiawdwyr cyhoedd 
pawb eraill, trwy goeg esgusion o ddiwygiad, 
yn fuan edrych yn nes adref, a diwygio yn- 
ddynt eu hunain yr hyn sy mor feius. Beiai 
St. Paul y rhai a arferent *' rodio o amgylch 
o d^ i d^^" Esau, wrth hela oddi cartref, 
a goUodd y fendith: ond Jacob, wrth aros 

* Chrysostom in Horn. Mat, xliii. 

• 1 Tim. V. 13. 



XXXU RHAGYMADRODD 

gartref, a gafodd y fendith a'r etifeddiaeth 
hefyd^ "Y doeth," ebe Solomon, "yw'r 
cyhuddwr cyntaf arno ei hun." A Uefarodd 
Judah'n iselfryd am yr hon a droseddasai : 
**Cyfiawnach," eb efe, "yw hi na myfi®." 
Gwybydded y dynion hyn fod ufudd-dod yn 
well nag aberth ; a bod yr Hwn sy'n arfer 
" rhoi gras i'r gostyngedig,'* ar jrr un pryd 
" yn gwrthwynebu'r beilchion/' Gwybydd- 
ant yn sicr y bydd i'r wlanen deneu hon 
fyned i mewn yn andwyol pan wlycher hi. 
Ceir y ffdg-arian hyn yn alcam pan brofer 
hwjmt yn y tin. 

Haws yw i ddyfeisw^r geryddu eraill na'u 
diwygio eu hunain. Y rhai y mae eu Uygaid 
yn ammherfFaith, a dybiant fod yr wybr bob 
amser yn niwliog. Nid oes dim mynychach 
gyd k dynion cythryblus, y rhai nid adwaen- 
ant fFordd tangnefedd, na bod bob amser yn 
anfoddlon ac ynuysongar, pa achos bynnag a 
fo i ddiolch i Dduw. " Myfi a'ch bendithiais 
chwi/' ebe'r Arglwydd trwy'r prophwyd Ma- 
lachi: ond attebodd y bobl anniolchgar ef, 
** Ym mha beth y bendithiaist ni ? " Os na 
bydd pob peth wrth fodd rhai dynion, mae 
pob peth allan o'i le ; dim bendith Duw yn 
cael ei chydnabod, dim diolchgarwch yn cael 
ei gofio. Ond i adael heibio y rhai hyn, gyd 
k'u trefniadau plentynnaidd, — dynion yw 

' Gen. xxvii. 30. ' Gen. xxxviii. 26. 



AT Y DARLLENYDD DUWIOL. XXXlll 

dynion, a'r gwir yw'r gwir : ychydig, os iawu 
ystyriwn, sy gennym o achos i gwjmo ; gall- 
wn ofiii'r hyn sydd waeth, ond nid ydym yn 
gobeithio gwell ; gall ein heisiau, yn hytrach 
na'n mwynhgld, beri i'r oes a dd61 gydnabod 
ein daioni presennol ; ac yna gall y crefyddol 
a'r uniawn o galon ddywedyd yn ddefosiynol, 
*'Cadarnh£l, O Dduw, yr hyn a wnaethost 
ynom ni, er mwyn dy deml yn Jerusalem^." 
Mae trydydd math o bobl, y rhai wrth 
weled y byd wedi ymrannu yn gynnifer o 
rannau, nid ydynt mewn eflfaith yn gofalu 
ynghylch yr nn o honynt. Am y math hwn 
ni's gallai'r Apostol son ond dan wylo. Ac 
yn wir, beth sy ^ galarus na bod dynion, 
a elwir yn Gristionogion, yn byw fel pagan- 
laid ac anffyddlonion, gan ddywedyd yn eu 
calonnau, fel yr ynfyd yn y Psalm, *' Nid oes 
un Duw.'' Ac onid yw gair arall yr un 
Psalmydd yn wirionedd am foesau'r dynion 
hyn ? " Dyn mewn anrhydedd nid erys : 
tebyg yw i anifeiUaid a ddifethir ^" ' - Yr 
wyf yn tybied,'* ebe St. Bernard, " pe gallai'r 
anifeiliaid siarad, y galwent bobl annuwiol yn 
anifeiliaid. Y perygl yn fawr, a'r enbydrwydd 
gerllaw ; ond dim ofn Duw, dim cofio am y 
cyflwr presennol, na'r cyflwr i ddyfod : wrth 
gydmaru dynion fel y maent, i'r hyn y dylent 
fod, mae'n rhaid yn awr, os bu'n rhaid eri6ed, 

• Ps. Ixviii. 28, 29. * Ps, xlix. 12. 



XXXIV RHAGYMADRODD 

alw'r byd hwn i gofio am dano ei hun*/' 
" Os ydwyf fi Dad," ebe Duw, *' pa le y mae 
fy anrhydedd ? os ydwyf fi feistr, pa le y mae 
fy ofn ^ ? Od oes nefoedd, pa le y mae ein 
gofal am fucheddu fel y caffom ei mwynh&u ? 
Od oes dim a wna les i'r dynion hyn, dylai 
coflfa am eu marwoldeb, ac ymroddiad i 
ddysgu marw, atteb rhjrw ddiben. 

Parodd yr ysgrifen ar y pared miwaith yn 
erbyn Belsassar, iV galon grynu, ac i'w lin- 
iau guro yngh;^d : " Mene, Mene, Tecel, 
Peres*." Y gair Mene^ rhifodd Duw dy 
ddyddiau : Tecel^ pwyswyd di yn y dorian* 
nau. Oni chymmer dynion rybudd mewn 
pryd, gall fod hyn yn ysgrifenedig am bob 
un ag y mae ei ddyddiau yn cael eu rhifo ; a 
gallwn ofni rhag i*r llaw ysgrifenu Peres 
hefyd, yr hyn a ddylai beri i bawb ystyried 
beth ydynt, a pheth a fyddant. 

Wrth weled eraill yn marw, gallwn ystyr- 
ied y byddwn ninnau farw'n fuan, ac y bydd 
ein coelbren ninnau yn angau fel yr eiddjoit 
hwythau. Yn y cyfamser, od yw angau yn 
elyn, fel y dy wed yr Apostol ei fod, gwyliwn 
ef ynte megis gelyn, rhag-flaenwn ef megis 
gelyn, fel y byddom felly jm abl i ddal ei 
ymosodiadau, pan fo rhaid yn gofyn, ac y 
llawenychom, yn lie ofni, ar awr ein hym- 
ddattodiad. 

' Bernard in Cant* ' Mai. i. 6. 

* Dan. V. 25. 



AT Y DABXLENYDD DUWIOL. XXXV 

Gan hynny, caiff y Traethawd hwn yn 
nghylch Dysgu Marw osod ger dy fron, fy 
narllenydd Cristionogol, yn gyntaf dim, 
reitied yw i bob dyn gofio'n ddwys am ei 
ddiwedd ; yiigh;^d a'r amryw resymmau a 
ddylent ei annog i gofio'r unrhyw. Ym 
mhlith y rhesymmau hyn, dylai myfyrdod ax 
ei gyfl^i, a'r amryw dJaUo^on a ddigwydd- 
ant i'r fuchedd hon, yn neUlduol ei gynhVriu 
i hyn yma. Fel y mae cerydd yn peri i*r 
plentyn yn yr ysgol ymr6i at ei wers yn fwy 
llafurus, felly y dylai mynych geryddon y 
bywyd hwn beri i ninnau fod yn fwy diwyd 
yn y ddysgeidiaeth hon. Crybwyllir hefyd 
y moddion a'n galwant oddi wrth y cyfryw 
lafur daionus, a hyspysir hefyd y dull y gall- 
cm ochelyd y cyfryw foddion. 

I gymmeryd mewn llaw fatter o gymmaint 
pwys, cymmerais, ryw dro yn ol, achlysur 
oddi wrth ymweUad esmwyth a marwolaeth 
dduwiolaf yr anrhydeddusaf Farchog, Syr 
Robert Southwell ; ei wasanaeth cymmer- 
adwy yn y wladwriaeth hon, a'i barch yn y 
wlad, sy hyspys ddigon i laweroedd: ond 
gwirionedd ffyddlon ei galon tu ag at Dduw, 
yn ei fywyd ac yn d angau, gallaf fi fy hun 
draethu o flaim eraill. Od oes parch yn 
ddyledus oddi wrthym i'r fiyddloniaid ym- 
adawedig, a choffadwriaeth dda i fod am eu 
dedwydd eneidiau, yna ni's gallwn ommedd 
gwneuthur crybwylliad anrhydeddus am dano 

b2 



XXXVl RHAGYMADRODD 

ef, yr hwn yr wyf yn hyderu bod ei gyfran 
gyd k Duw. 

Gwel, ddarllenydd ; yr hyn a allai iy 
meddwl galarus ei ystyried yn awr ac yn y 
man, a sylwi amo'n ddirgel, yn ystod ei ym- 
weliad a'i selni, gwelais yn oreu wneuthur y 
tippyn Uafur hwnnw yn gyhoeddus, ar dduU 
Traethawd priodol i'r amser. Oblegid er 
bod ystyriaeth o'n hymadawiad o'r byd yn 
destun addas i bob oes ac amser ; etto gan 
fod ein coelbren yn y dyddiau y mae Uawer 
yn byw ynddynt fel pe na byddent byth i 
farw, ac yn marw fel pe bai pob dim yn dar- 
fod gyd k marwolaeth, a'u bod, wrth farw, 
mor bell oddi wrth droi at Dduw a phe na 
buasent eri6ed o'r blaen wedi meddwl yn 
ystyriol am hynny, angenrheidiol iawn yw y 
Uiaws o draethodau sydd ^'u hamcan at ddi- 
wygiad buchedd. 

Ond gan mai ar ein hymdrech olaf yr ym- 
ddibynna ein buddugoliaeth dragywyddol yn 
erbjni gelyn proflFesedig ein heneidiau, ein 
hymddygiad iawn yn yr ymgyrch hwn sy raid 
ei fod o bob peth yn fwyaf angenrheidiol. 
Celiyddyd fewr yn ddiammeu yw hwylio'r 
Uong ar hyd y moroedd ; ond gochel y creig- 
iau enbyd, a thaflu angor i le d'iogel, wrth 
fyned i mewn i'r porthladd, yw'r gelfyddyd 
fwyaf olL Rhedeg yr yrfa mewn trefn dda 
yw rhan y campwr medrus; ond rhedeg 1 
ben yr yrfa, a chael gafael ar y goron, yw 



AT Y DARLLENYDD DUWIOL. XXXVll 

perffeithrwydd ei hoU lafiir. Beth sy fwy 
Cristianus na buchedd dda? ond wrth or- 
phen y fachedd, beth sy fwy dwyfol na marw 
yn y fiydd ac yn ofn Duw? Beth sy fwy 
angenrheidiol, gyd ^ golwg amom ein hun- 
ain, na therfynu'r einioes a ffarwelio k'r byd 
mewn iawn drefn? Ond ar yr achlysuron 
hyn, beth sy fwy eariadus o ran cymmundeb 
y saint a'r llawenydd a dderbyniwn yn naioni 
pawb, na bod o gymmorth i eraill hefyd ? 

Cyhuddir ni o adael i ddynion fyw yn af- 
reolus, ac i ymadael &'r byd yn anghrist- 
ionogol; o adael iddynt fyw a marw heb 
drefh. Ond yr hyn a wna dynion, sydd un 
peth ; a*r hyn a ddymunem ni iddynt ei 
wnenthur, sy beth arall. G^r Duw, a gall 
llawer dystio, mor fynych ac mor daer yr 
ydym yn galw ar y byd diofal hwn i gofio 
matter mawr ac uchel yr enaid. 

Er nad ydym yn arfer " enneinio'r claf ag 
olew/' yr hyn y gwelwn ei fod yn fwy priodol 
i amseroedd cyntefig yr Eglwys ac oes yr 
ApostoUon ; etto yr ydym yn dy wedyd gyd 
^ St. lago, *' A oes neb yn eich plith yn 
glaf ? galwed atto henuriaid yr Eglwys, a 
gweddiant hwy drosto \" Ac i'r diben hwn 
yr ordeiniodd yr Eglwys y Gwasanaeth a 
elwir Y Drefn am Ymweliad d'r Claf. 

Yr ydym yn dymuno mor ddiifuant ag y 

* lago V. 14. 



XXXVUl RHAGYMADRODD 

gaU Cristion wneuthur ar fod i'r ymarfer- 
iadau sanctaidd hyn o ympryd a gweddi gael 
eu harfer yn fwy defosiynol nag y maent, a 
thrist yw gennym weled nad ydynt. Y mae 
geimym barch i'r hen amseroedd, yn y rhai 
yn ddiddadl yr addolid Duw yn fwy gofalus, 
ac y cyflavmid yn siriolach weithredoedd 
coflSeidwy o dduwioldeb a Uetteugarwch er 
mwyn ei ogoniant Ef. Yr hyn sy gyson & 
ffydd a moesau da, hyd yn nod yn y rhai a 
dybh* gan lawer mor dra gwahanol oddi 
wrthym ni ; a dymuno yr ydym o eigion ein 
calonnau ar fod i ddynion weled ein gweith- 
redoedd da ni, ac felly ogoneddu ein Tad yr 
Hwn sydd yn y nefoedd. 

Dywedir am Aristides, pan welodd y mawr 
dramgwydd a allai godi trwy'r anghyttundeb 
a ^mmerasai le rhyn^ddo ef a Themistocles, 
d&od iddo eiriol yn addfwyn wrth The- 
mistocles, fel hyn: Syr, yr ydym ein dau 
mewn sefyllfa uchel yn y wladwriaeth hon ; 
a bydd ein hanghydfod yn dramgwyddus i 
laweroedd : Themistocles anwyl, byddwn yn 
gyttiin ; ac os rhaid i ni gael ymryson, ym- 
rysonwn am ragori mewn rhinwedd a char- 
iad.'' 

Er bod yr elfennau o natur wahanol i'w 
gilydd, etto maent oil yn cyttuno ynghyfan- 
soddiad y corph naturiol : ac oni weddai i 
Gristionogion gydsynio ynghadwedigaeth yr 
Eglwys, yr hon sy gorph dirgeledig, rhag 



AT Y DARLLBNYDD DUWIOL. XXXIX 

iddynt fod yn warth i Israel ? Yr ydym oU yn 
braidd y gorlan, Bugail yr hon yw Crist. Yr 
ydym oil yn feini yn yr adeilad, pen-congl-faen 
yr hwn yw Crist. Yr ydym oil yn ganghennau 
yn y winw^dden. gwreiddyn a chyff yr hon 
yw Crist. Nid oes i ni ond mi Duw yn 
Dad, yr Hwn a*n creodd oil ; nid oes i ni 
ond un lesu Grist yn lachawdwr, yr Hwn 
a*n prynodd oil ; nac ond un GlSn Yspryd 
yn Sancteiddydd, yr Hwn sydd yn ein glan- 
Mu ac yn ein haddmmo oil. 

Nid ydym ni namyn pererinion a dieithr- 
iaid ; a chawn ganfod rjrw ddydd a ddaw fod 
buchedd dawel Gristionogol ac ymadawiad 
dedwydd o'r byd hwn yn fwy manteisiol i ni 
na*r holl fyd, pan, ar ol ymguro mewn mat- 
terion dadleuol, y cawn brofi fod buchedd 
gariadus Gristionogol felly yn fwy na gwerth 
y cwbl oil. Attolygwn ar Dduw, gan hynny, 
vr Hwn yw Awdwr pob rhoddiad daionus, ar 
fod i dn4amld a g4ionedd gyd-gyfadbd, a 
chyfiawnder a heddwch ymgusanu, a thrigo 
o'i ogoniant Ef yn ein tir ni, hyd nes y 
delomniidrigoynnhirgogoniant. 



xl 



Copi lythyr a anfonwyd o Rydychen at 
Awdwr y llyfr hwn^ aV hwn y gwelwyd yn 
dda gan y thai a ganiattasant gyhoeddVr 
llyfr ^ ei osod i lawr yma yn ei dbsennoldeh 

ef. 

" Meistr Sutton, 
" Mi a ddarllenais eich copi, yr hwn a 
ymddengys i'm bam ostyngedig i yn un tra 
defosiynol, duwiol, a dysgedig* Yr wyf yn 
mawr gymmeradwyo testun eich llyfr : canys 
dysgu djni ifarw yn dda yw'r flFordd oreu i'w 
berswadio ifyw yn dda, am y naill a'r Hall o 
ba rai ni feddylir ond ychydig, ysywaeth ! yn 
y dyddiau difFaeth hyn ; o herwydd mae dyn- 
ion yn byw yn anystyriol o farwolaeth, ac yn 
marw yn anystyriol o fyd arall. Mae eich 
amryw draethodau yn hynod o Gristionogol, 
ac yn dra angenrheidiol yn yr oes hon ag sy 
mor farw i bob daioni. Mae eich dull o 
ysgrifenu yn beraidd ac effeithiol ; a'ch cyf- 
eiriadau yn dduwiol a diddanus. Mi a ddy-r 
wedaf fy meddwl mewn un gair. Omnia in 
illo libro spiritum divinum olent ; mae sawyr 
a bias yspryd dwyfol ar bob peth yn y llyfr 
hwn. Fy nghyngor gan hynny yw bod i 
chwi wneuthur i'ch llyfr hwn fyw, trwy ei 
argraphu, fel y gallo Uawer fyw oddi wrth 
bechu. Ni chynhyrfodd Yspryd Duw mo 



COPI O LYTHYR, &C. xli 

honoch i gymmeryd y drafferth hon, ac jma 
i gladdu ffrwyth eich Uafur cyn gynted ag y 
ganwyd ef, heb fod o les^d i neb ; ond bod 
iddo gael ei gyflwyno i'r byd, i fyw pan 
fyddom ni farw. Felix etformosa proles est ; 
eppil happus a hardd yw. Na fyddwch ynte 
mor annaturiol a'i dagu yn ei gr^d, neu ei 
yrru, gyd k'v baban Moses, i foddi : mae'n 
werth ei faethu a'i ddwyn i fynu gan ferch 
tywysog, yr hon yw eich noddes anrhydeddus. 
Mae'r Eglwys yn disgwyl gwasanaeth da oddi 
wrtho : mae'r Athrofa, a'ch Coleg, eich 
mam, eich cyfeillion, yn disgwyl canmol- 
iaeth a chymmeradwyaeth trwyddo : a bydd 
i chwithau, ei dad, dderbyn yn ddiau lawen- 
ydd lawer oddi wrtho. Ewch ym mlaen, 
ynte, yn enw Duw, a bedyddiwch ef i'r byd. 
Yr wyf yn awr yn cymmeryd fy nghennad, 
gyd a'm canmoliaeth goreu i chwi, gan hir- 
aethu am gael gweled yn argraphedig yr hyn 
a ysgrifenasoch mewn Uythyrennau mor fdn 
nes y bu i mi prin allel ei ddarllen. 
" O Goleg L. Awst 6, 1600. 

** Eich cyfaill caredig, 

"R. K." 



CYNNWYSIAD. 



PENNOD I. 

Annogaeth yn cynhyrfii pob rhyw ddyn i ymrdi i ddysgu 
marw ' 1 



PENNOD IL 

Yn yr hon y dangosir yr achos pa Iiam y mae dynion mor 
anfynych yn cofio'n ddifrifol am en diwedd 10 



PENNOD III. 

Reitied yw i bob Cristion o ddyn fyfyrio'n ddwys am ei 
ddiwedd 26 



PENNOD IV. 

Yn yr hon y dangoeir y gall cyflwr y fucliedd hon yn gyfiawn 
ein hannog Vr ystyriaeth yma 38 



PENNOD V. 

Y dylai ystyriaeth o'r fnchedd a ddaw ein hannog i gofio am 
ein diwedd 52 



Xliv CYNNWYSIAD. 



PENNOD VI. 

Ni raid i ni mo'r ofhi angau ; a llawer llai, ofni myfyrio am 
dano 62 



PENNOD VII. 

Y dylai'r trailed meddwl ag sy'n digwydd ym my wyd dyn, ei 
gynhyrfu i fyfyrio am ei ddlwedd 71 



PENNOD VIII. 

Y dylai anhwylderau corphorol hefyd ein cymmell i feddwl 
yn ddifrifol am ein diwedd 77 



PENNOD IX. 

GymmaiDt y mae'n perthyn i bob dyn yn amser ei iechyd 
ymbarottoi erbyn dydd ei ymadawiad 86 



PENNOD X. 

Yn yr hon y dangosir y dull y dylem ymbarottdi, neu'r 
sefyllfa o fuchedd y dylai'r Cristion fod yn barod ynddi 
erbyn angau i 94 

PENNOD XI. 
Pa fodd y dylai'r Cristion ymddwyn pan ddechreuo glefychu 105 

PENNOD XII. 
Fel y dylai'r claf drefiiu ei dd& byd a'i feddiannau . . . 109 

PENNOD XIII. 

Reitied yw i'r claf fwrw ymaith bob meddylian bydol, a 
di'ofrydu ei feddwl i weddi a myfyrdodau defosiynol . .113 



CYNNWYSIAD. xlv 



PENNOD XIV. 

Ynghylch annog y claf i barh&d a dumwadalwch^ fel y bo'r 
selni'n cynnyddu amo 119 



PENNOD XV. 

Cyngor i'r sawl sy'n ymddangoB yn anewyllysgar i ymadael 
4'rbyd ]24 



PENNOD XVI. 

Y modd y gellir perswadio y rhai hynny i ymadael yn add- 
fwyn, ag sy'n ymddangos yn hwyrfrydig i adael d& byd, 
gwraig, plant, cyfeillion, neu'r cyffelyb 133 



PENNOD XVII. 

Pa fodd y gellir perswadio'r ann'ioddefgar i oddef poenau ei 
selni, ac i farw'n dangnefeddos ......... 138 



PENNOD XVIII. 

Pa fodd i gysuro y rhai sy'n drallodus eu meddwl wrth gofio 
am eu pechodau, ac wrth ofni'r fam a fydd 144 



PENNOD XIX. 

Pa fodd y gall y claf yn ing marwolaeth ymbarottdi erbyn 
ei ddiwedd 152 



PENNOD XX. 

Pa fodd y dylid cyfarwyddo'r daf gan y rhai ag y mae'r 
gorchwyl pwysig hwn yn perthynu'n bn'odol iddynt . . 156 



M^ £RorU 



DYSGA FARW. 



PENNOD I. 

Annogaeih yn cynhyrfu poh rhyw ddyn i ymrdi i 

ddysgu martv. 

Gwm yw fod ein trigias yma yn y byd hwn 
yn ordeiniad a sefyfiwyd gan Dduw, aU fod 
hefyd yn dra chymmeradwy gan ddyn. 
Goddefol yw ceisio parh&d einioes trwy'r 
moddion a ordeiniwyd i hynny; ac angen- 
rheidiol yw gochel y pethau sy'n niweidiol 
iV gadwedigaeth. Mae cyndyn-rwystro ein 
hiechyd ein hun yn beth croes i natur, ac 
hefyd yn flfordd i demtio Duw natur. Mae 
dymuno ymadael yn g3rnt allan o'r sefyllfa 
ddaearol hon, neu aros yn hwy ynddi, nag y 
gwelo Efe'n dda, trwy appwyntiad yr Hwn 
yr ydym oU yn sefyll, yn brawf, medd un, o 
ddygn anniolchgarwch. Dylem, ynte, dder- 
byn k chalon ddi'olchus yr yspaid o amser 
[881] B 



2 DISCE MORI. [pen. 

ag a bennodwyd i ni i rodio ynddo, nes y 
galwo Duw ni ymaith ; gan arferyd yr yspaid 
hwnnw i'w wasanaethu Ef mewn sancteidd- 
rwydd a chyfiawnder. 

Dymuno, gyd k^r prophwyd, ar fod i'r 
Duw a'n dysgodd o^n hieuengctyd, beidio d'n 
gwrthod mewn henaint a phcnllwydni, hyd oni 
fynegom ei gadernid i bob un a ddelo ' ; — ^gyd 
k Hezeciah, wneuthur ychydig yn rhagor o 
wasanaeth i Dduw yn y byd^ ; — gyd H St. 
Paul, ymfoddloni i fod heb ymddattod, er 
mwyn bod o gynhorthwy ieraill'; — yn yr 
ystyr yma, gallwn dderbyn, ie, a dymuno, 
ychwaneg o barhM einioes i ni ein hunain 
ac i eraill. Y gwir Israeliaid, wrth ddymuno 
mor daer am barhM einioes Dafydd eu 
brenhin, rhag i V gymmeriad ef oddi wrth- 
ynt ddiffodd goleuni Israel ^^ a dwyn pen- 
wynni llawer Israeliad da, (fel y dywedodd 
Jacob,) iV bedd meum tristwch^, a ddangos- 
asant, yn hyn, ddyledus a duwiol serch- 
owgrwydd. 

Etto, am nad oes gan ddyn yma ond gyrfa 
iV therfynu, ac y rhaid iddo jrmadael ar ol 
ei gorphen ; a chan fod Bywyd, (yn ol y wir 
ddiareb,) yn^ Ddyled i Angau, yr hwn sy 
gantho gwbl awdurdod ar bob dim ; yna, fel y 
dywedodd Daniel brophwyd, Bydded foddlon 

* Ps. Ixxi. 17, 18. ' Esay xxxviii. 4. 
» Phil. i. 24. * 2 Sam. xxi. 17. 

* Gen. xlii. 88. 



I.] DYSGA FARW. 3 

gennyt fy nghyngor * : ie, O ddyn, gwrando 
gyngor oddi with Dduw'r nef gan y doethaf 
ym mysg dynion : Cofia yn awr dy Oreawdwr 
yn nyddiau dy ietiengctid, cyn dyfod y dydd^^ 
iau blin, yn y rhai y dywediy Nid oes i mi 
ddim diddanwch ynddynt '; hynny yw, agos- 
iad diwedd dy oes. Digon i ni, ebe St. Petr, 
yr amser a aeth heibio oW einioes, i weithredu 
ewyllys y Cenhedloedd^: fel pes dywedasai, 
Mae'r amser a basiodd wedi myned heibio, 
ac ni ellu* ei alw'n ol; yn awr, er mwyn 
Duw, byddwch ofalus am yr amser i ddyfod. 
Gwyddom mai nid yn angylion y ganwyd 
ni ; ac y mae profiad yn dangos mai marwol 
ydym oU. Bydd fyw'n dda, a bydd farw^n 
dda. O chymmerwn ofal mewn pryd, ni a 
allwn fyw ; ond peidio k marw ni's gallwn. 
Ac ni ddylem bryderu pa hyd y byddwn 
byw, ond pa mor ddaionus y byddwn byw. 

Gan hynny bydd coflFa'n grefyddol am ein 
diwedd, (megis cordial i'r galon yn y byd 
truenns hwn ag sy'n dechreu alaru ar athraw* 
iaeth yr Adgyfodiad, gan fyned ymlaen mor 
oerllyd yn ymarferiadau defosiwn Cristion- 
ogolj) gyd k help Duw, yn feddyginiaeth 
gynnes a<j arbennig at gadw'r enaid. Dysgu 
Marw sydd wers yn haeddu ein diwydrwydd 
mwyaf (fiesgeulus, fel rhagbarottoad hyspysol 
i ddiwedd dedwydd, yn yr hyn y cynhwysir 

• Dan. iv. 27. ^ Preg. xii. 1. • 1 Petr iv. 8. 

b2 



4 DISCE MORI. [pen. 

dedwyddyd ein holl fodoliaeth. Yr oedd 
Dafydd, yr hwn o ran ei ddysg oedd yn 
brophwyd, ac o ran ei nodweddiad, (fel y 
dywed yr Ysgrythyr,) yn vrr wrth fodd colon 
Duw^y jm astud iawn yn y ddysgeidiaeth hon, 
pan, wedi gwylio ac ymprydio, yr attolygodd 
ar Dduw, Arglwydd, pdr i mi wybod mesurfy 
nyddiau, fel y gwypwyf o ha oedran y byddaf 
fi^: fel yr ysgolhlig pryderus ag sy'n byr- 
Md ei gwsg, yn anghofio ei ymborth, ac yn 
myfyrio'n galed, pan y bo'n astudio rhyw 
fatter pwysig. 

Yn awr, ynte, o bob gwersi dysg, beth sy 
fwy pwysig na Dysgu marw? beth sy fwy 
dwyfol ? Pa le maeW ysgrifenydd ? pa le y 
mae ymholydd y byd hwn^? Pa beth yw 
meddu grymmusder Demosthenes, neu gel- 
fyddyd berswadiol areithiwr mor fawr a 
Cicero ? Beth a dal i ni allel rhannu'r cyf- 
raniadau manylaf trwy rifyddeg, a bod byth 
heb feddwl, gyd t. gwr Duw, am gyfrif y 
dyddiau sy gennym etto i fyw? beth a 
lesia i ni allu penderfynu, trwy ddaear-fesur- 
iaeth, hydred a lledred y golygfeydd mwyaf 
ehangfaith, a bod heb fesur yr hyn y dywed 
y propiiwyd nad yw ond dymfedd o h^d? 
pa fudd yw medru trefnu holl donau cord- 
iadol peroriaeth, ac ar yr un pryd byw 
bywyd Uawn o ddiscord, o ddifiyg iawn 

• 1 Sam. xiii. 14. * Ps. xxxix. 5. 

* 1 Cor. i. 20. 



I.] DYSGA FARW. 5 

Ijrwodraeth arnom ein hunain ? pa les i ni 
fedru, gyd ^'r seryddwr, sylwi ar ysgog- 
iadau'r bydoedd wybrennol, a bod ein calon- 
nau ar yr un amser yn gladdedig yn y 
ddaear ? neu, gyd ^'r athronydd, allel chwilio 
allan achosion Uawer o effeithiau, a myned 
heibio i ystyriaeth o'n gwendid ein hunain ? 
neu, gyd 2l'r hanesydd, wybod beth a wnaeth 
eraill, ac esgeuluso y wir adnabyddiaeth o 
honom ein hunain? neu, gyd ^'r cjrfreithiwr, 
osod deddfau lawer o amryw fath, ac ang- 
hofio deddf gyflFredinol natur, y rhaid i bawb 
farw? Mewn gair, beth ydyw i'r dynion 
bydol dyfnaf eu dysg allel ymgyrhaeddyd, 
trwy gyfrwysdra dyfais, at drefniadau gor- 
uchel ar y ddaear hon, a marw, (Duw a 
i^yr!) fel dynion cyiFredin? Diammeu fod 
hyn oil yn gwbl ddiwerth. 

Od wyt ddoeth, bydd ddoeth i'th enaid 
dy hun. Fel y gwr goludog y sonir am 
dano yn yr unfed ar bymtheg o Luc, ebe 
Fulgentius, yn dlawd yn ei holl rwysg, yn 
galaru yn ei holl lawenydd * ; felly y mae y 
rhai sy'n Byw, ac heb fyth Ddysgu Marw, yn 
anwybodus yn eu holl wybodaeth. Pa ham ? 
gall y Rabbiniaid dysgediccaf yn y gwybod- 
aethau hyn ddyfod, gyd k Nicodemus, i gael 
eu hegwyddori yn y ddysgeidiaeth hon, jrm 
mha un, naiU ai (fel babanod) ni ddysgasant 

' Fulgent. Epist. ad Gal. 



6 DISCE MORI. [PEl^. 

y gwersi cyntaf oil; neu ynte (fel ysgol- 
heigion diog) a wyddant ychydig ar dafod 
leferydd, ac felly'n fuan yn anghofio'r cwbl. 

Wei! perflfeithrwydd ein gwybodaeth yw 
adnabod Duw a'n hadnabod ein hunain : yr 
ydym yn ein badnabod ein hunain yn oreu, 
pan gydnabyddom farwoldeb ein natur. Fel 
dynion, yr ydym yn meirw'n naturiol; fel 
Cristionogion, yr ydym yn meirw'n grefydd- 
ol. Yn ysgol Crist yr ydym yn gyntaf, 
trwy farwMu yr hen ddyn, yn ceisio marw 
Vr byd ; ac yna wrth jondrefnu'n rhinweddol 
erbyn dydd ein hymadawiad, yr ydym yn 
dysgii marw yn y byd. Wrth i ni farw iV 
byd, mae Crist yn dyfod, ac yn byw ynom ^ ; 
ac wrth i ni farw yn y byd, yr ydym ni yn 
myned i fyw gyd & Christ *. 

Weithian ynte, gan fod marw'n beth cyn 
rheitied, a marw'n dda yn beth'mor Grist- 
ianus, ymrodded pawb o ddifrif at y ddysg- 
eidiaeth hon, megis y rhan i^vyaf pwysig o 
wir ddoethineb. Pa faint o bobl yn y byd 
sy'n blino eu pennau ynghylch matterion 
distadl ! rhai, fel y dywed St. Chrysostom ®, 
yn brysurach i wybod pa le y mae uffem, na 
pha fodd i ochelyd ei phoenau ; ac eraill yn 
ymddifyrru mewn arholion dyrys ac afreid- 
iol, er mwyn ymddangos yn wahanol oddi 
wrth bawb eraill. Ond pan ddeuant i ym- 

* Gal. ii. 20. • Phil. i. 23. 

^ Cbrys. in Homil. 31. 



I.] DYSGA FARW. 7 

adael zL'r byd, yna maent yn canfod ddarfod 
iddynt nyddu edau hardd, ac ymdraflferthu'n 
ofer; yna hwy a ystyriant mor well fuasai 
iddynt {yw er mwy o fantais i'w heneidiau ! 
Gan hynny ymddiddjrfnu fwyfwy oddi with 
serch at y pethau trangcedig hyn, ac ym- 
ddattod bob yn ychydig oddi wrth y byd 
blindenis hwn i dynnu tu ag adref, gan 
ymdrefnu gogyfer & dydd ei ymadawiad, 
yw'r ymddy^ad teilyngaf o bob Cristion 
doethfiyd. 

Poed i'r gwag-ogoneddgar, y rhai sy fel y 
cameleon yn byw wrth yfed gwynt, (jn: hwn 
greadur y dywedir ei fod bob amser yn geg- 
agored o'r plegid ;) y rhai, fel y Ueuad, nid 
oes ganddynt yn y byd ond goleuni benthyg, 
ac nid goleuni ynddynt eu hunain, ac ydynt 
o ganlyniad, fel hithau, fyth yn llenwi ac yn 
newid; poed iddynt hwy, meddaf, ddilyn 
cysgodau a gwageddau, y rhai oil a ddiflan- 
nant mewn tarawiad amrant : ond dysged y 
Cristion doeth farw marwolaeth yr uniawn^ 
fel y gallo fyw yn hyfiyd yn y byd hwn ac 
yn y byd a ddaw. 

Yr hyn y dewisa fiyliaid ei wneuthur yn y 
diwedd, a wna doethion 3rn y dechreu. 
Doethineb yw adeiladu arch, fel Noah, tra 
bo'r tywydd yn deg'; a thrysori, fel Joseph, 
yn nyddiau'r helaethrwydd* ; meddwl am yr 

' Gen. vi. 14. • Gen. xli. 48. 



8 DISCE MORI. [pen. 

ystonn, tra bo'r bin yn dawel ; mewn gair, 
hwsmonna'n ofalus, gan hau had gweithred- 
oedd da ym maes calon edifarus, tra bo'r 
adeg yn caniatt&u, fel y gallom yn Hydref 
ein hoes fedi flFrwythau trag5rwyddol gysur. 

Yr ydym gan mwyaf aUan o'r byd, cyn 
ystyried ein cyflwr ynddo; a phan ddfil yr 
amser i ddiweddu, dyna'r pryd yr ydym yn 
son am ddechreu iawn-drefnu em gyrfa. 
Oh na chofiem ddywediad teilwng Seneca, 
pan ydoedd weithian yn nesu at derfyn ei 
oes : " Pan oeddwn yn wr ieuangc, fy ngofal 
oedd am fyw'n dda ; ar ol i mi heneiddio, fy 
ngofal yw pa fodd i farw'n dda^." Ac 
meddai Awstin yn y geiriau hyn : " Yn y 
fuchedd hon nid oes i mi yn awr ddim mel- 
usach nag ymbarottoi i ymadael yn dawel o 
honi ^" 

Yr ydym ni, fel Martha, yn drafferthus 
ynghylch llawer o bethau ; ond Mair, yr hon 
a eisteddodd i fyfyrio, a ddewisodd y rhan 
dda ^ Un peth sydd angenrheidiol ; Dysga, 
Oh ! dysga Farw. 

Y gelyn a fynych ddisgwylier sydd yn 
gwneuthur lleiaf o niweid pan wnelo ei ym- 
osodiad. Os gwel y hasilisc hwn, sef angau, 

• Quando juvenis, curavi bene vivere; quando 
senex, bene mori. — Senec. Epist. 62. 

^ Nihil suavius in hac vita quam ut quietus fiat 
exitus ex eadem. — August, de Matt. 

* Luc X. 42. 



I.] DYSGA FARW. 9 

ni, cyn i ni ei weled cf, mae perygl ; ond os 
gwelwn ni'r basilisc yn gyntaf, mae'r asp yn 
marw, ac ni raid i ni mo'r ofni. Y dymmestl 
a ddisgwylier ym mlaen Haw a wna lai o 
niweid pan gyfodo. Mae'r neb sy'n gadael 
y byd cyn i'r byd ei adael ef, yn meddwl am 
ddydd ei ymddattodiad, fel y bydd y claf yn 
gwrando ar y cloc ; efe a ymeifl yn Haw 
angau, fel cennad groesawedig, ac a erfyn, 
gyd k Simeon, am gael ei ollwng mevm tang- 
nefedd ^. 

Mae'r tywydd hyd yn hyn yn deg ; gallwn 
wnenthur arch i'n cadw rhag y diluw*. 
Mae Jonah etto'n galw yn heol Ninefeh*. 
Mae doethineb etto'n llefain ar y fForddolion 
oU, Pa hyd y cerwch ynfydrwydd ^? Mae'r 
angylion etto wrth borth Sodom. Mae'r 
prophwyd etto'n perswadio, Beth a wnaf i tiy 
Judah ' ? Mae'r apostol etto'n erfyn dros 
Grist, Cymmoder chwi d Duw ^ I ddiweddu, 
mae'r priod-fab etto'n aros, ac yn disgwyl 
am y morwynion, i'w cael i fyned i mewn 
gyd &g ef i'r briodas *. Och Dduw ! na 
wnaent fwy o frys, a bwrw ymaith wageddach 
ffol, gan fod Uawenydd y nef yn disgwyl am 
danynt ! Nid yw hyfrydwch y byd ond 
coeg hyfrydwch ; ond y mae'r hyfrydwch 

• Luc ii. 29. * Gen. vii. 5. 

• Jonah iii. 4. ' Diar. i. 22. 

' Hosea vi. 4. • 2 Cor. v. 20. 

• Mat. XXV. 7. 



10 DISCE MORI. [pen. 

sydd ynghadw gan Grist i'r rhai ydynt eiddo 
Ef, yn hyfrydwch yn wir ! 

Cynnydded Duw yn ein calonnau awydd 
am y ddysgeidiaeth hon, fel y byddom byw 
yn ei ofn, a marw yn ei gariad, i gael byw 
byth bythoedd. 



PENNOD 11. 

Yn yr hon y dangosir yr aehos pa ham y mae dynion 
mor anfynych yn cqfio*n ddifrifol am eu diwedd. 

A ALLWN ni ryfeddu digon fod y dyn ad- 
genhedlig, a wnaeth Duw trwy ras yn greadur 
myfyriol, ac yn gyfartal mewn gogoniant i 
gyflwr yr angylion, yn ymbleseru cymmaint 
yn helyntion y byd digysur hwn, yn C3nai- 
meryd ei swyno gymmaint gan lithiadau 
putteiniol pechod, a'i ddwyn gymmaint oddi 
amo ei hun gan flfordd diogelwch cnawdol, 
nes y mae'n taflu oddi wrtho bob coffa am 
ei ddiwedd, a bod yn waeth na delwau 
Canaan, (y rhai yr oedd Uygaid iddynt, ond 
ni welent,) sef bod gantho enaid rhesymmol, 
ac etto heb ddeall ! 

Hudo plant dynion i droi heibio'n ysgafh 
ddifatter bob coffa crefyddol am eu diwedd, 
yw hocced y diafol, gorchwyl yr hwn, er 
amser codwm Adda, oedd ac ydyw lladd 
eneidiau. Pw ! medd efe, Ni byddwch feirw 



II.] DYSGA FARW. 11 

ddim * : fel pe mynnai i ddynion dybied nad 
yw cofio am angau yn ddim amgen na rhyw 
syniad pruddglwyfus ; a rhag i hynny ar- 
graphu ofn Duw yn rhy ddwfh ar eu calon- 
nau, efe a fyn y pren gwaharddedig i lithio'r 
llygad, geiriau teg i ddifyrru'r glust, er mwyn 
gyrru ymaith bob syniad sobreiddiol. Ha ! 
chwi a fyddwch megis duwiau^y eb efe, ac 
yntau ar y pryd yn amcanu eu gwneuthur 
yn g5rthreuliaid. 

Wrth hyn y gwelwn arfer pwy ydyw 
gwneuthur i'r byd redeg yn benchwiban fel 
y mae ; a bod cynnifer o ddynion diras pen- 
rhydd trwy fyw'n ddiofal yn treulio eu dydd- 
iau cyhyd mewn gwegi, a'u blynyddoedd 
mewn oferedd, nes y dalier hwy gan y dydd 
drwg pan na feddyliont am dano, fel y 
pysgod a ddelir dW rhwyd, ac fel yr adar a 
ddelir yn y delm ', medd y Pregethwr, ac 
felly bod yn llwyr golledig am byth byth- 
oedd. 

Nid yr un o'n meddyliau yw myfyrio am 
ein diwedd : mae gwrando ar St. Paul yn 
son am y farn ddiweddaf yn athrawiaeth rhy 
oeraidd i'n tymherau lion, ac yn fferru ein 
calonnau ; ni's gallwn arcs meddwl am beth 
mor bruddaidd : fel Ffelix, nid oes gennym 
hamdden i'r miwsig diberoriaeth hwn, yr 
hwn sy'n seinio fel discord ynghynghanedd 
ein pleserau bydol ; ac felly mynnem wrando 

* Gen. iii. 4. * Gen. iii. 5. ' Pfeg. ix. 12. 



12 DISCE MORI. [pen. 

amo ryw amser arall ; neu fe allai na ddy- 
munem ei glywed o gwbl*. Mae meddwl 
am angau i ni yn Aceldama, yn faes y gwaed ; 
ond goUwng yr amser i lithro ymaith yn 
wastraffus, a gadael i'n pechodau gynnyddu'n 
beryglus ; gaddaw i ni ein hunain hir ddydd- 
iau ; cl3rwed geiriau difyr, a chael dywedyd 
wrthym am dangnefedd a diogelwch, a dinystr 
disymmwth yn dyfod ar ein gwarthaf^; hyn 
yw ein can bleserus, nes y sigler yr enaid i 
hepian mewn pechod, a chysgu fel Sisera ; 
(yr hyn na atto Duw!) cysgodd efe, ac ni 
ddihunodd mwy ^. 

Arglwydd trugarog! beth a ddaw o hyn 
yn y diwedd ^ ? Mae'r esamplan beunyddiol 
o farwolaeth ger ein bron, pe na bai ddim 
arall, yn dangos yn eglur beth sydd yn fuan 
i ddigwydd i ninnau. Mae'r interlude yr nn- 
rhyw ; chwareuw^r ydym yn awr ar chwa- 
reufwrdd y byd hwn : mae y rhai sydd wedi 
myned ymaith, wedi darfod chwareu eu rhan ; 
ac yr ydym ni sydd ar ol, yn chwareu ein 
rhan ninnau, ond ein bod etto heb gyr- 
haeddyd yr epilog sydd yn y diwedd. 

Rhyfedd tu hwnt i bob rhyfeddod yw na's 
gall ein calonnau esgeulus gymmeryd rhy- 
budd i feddwl rhy wfaint am ein cyflwr, mewn 
brwydr He mae cymmaint yn cael eu torri i 
lawr! Mae bod t^ dy gymmydog ar d&n 

* Act. xxiv. 25. * 1 Thess, v. 3 ; Jer. viii. 11. 

* Barn. iv. 21. ' Jer. v. 31. 



II.] DYSGA FARW. 13 

yn rhybudd fod dy d;^ dithau mewn perygl. 
Doe i mi, heddyw i tithau '. Tro pwy fydd 
y nesaf, Duw yn unig a'i g^yr, yr Hwn a 
tJ^yr bob peth. Er i'r goludoff feddwl am 
ddechreu cymmeryd ei fyd yn esmwyth, yr 
oedd raid iddo y nos hoimo, yn erbyn ei 
ewyllys, ymadael £l'i gyfoeth, a marw ^. 

Dylai cynnifer ac eglured esamplau, pe 
na wnai dim araU, beri i ni ymysgwyd oddi 
wrth yr anghof annaturiol hwn, os nad yw 
cwyn Cyprian wedi ei wirio, " Ni fynnwn gyd- 
nabod yr hyn ni's gallwn lai na'i wybod ^'' 
Arglwydd daionns ! i ba drymgwsg enaid yr 
ydym wedi syrthio, gan na's gall cynnifer o 
wrthrychau ger bron ein Uygaid, ac sy'n 
swnio mor ami yn ein clustiau hwyrdrwm, 
gynhyrfii dim amom, neu ynte cyn lleied, 
nes y mae'r eflFaith yn diflannu'n ddisym- 
mwth. Cynhyrfir ni fel Agrippa, dim ond 
fewn ychydigy rhyw ronyn bychan bach, ac 
anghofio hynny'n union deg K Ein hym- 
gynghoriadau ydynt, " Mynnwn, ac ni's 
mynnwn ;" ac felly, fel y diogyn, bod heb 
wneuthur dim. 

Pa hir ymadroddion sy gennym yn ein 
cyfarfodydd mwyaf, nad yw dynion meirw, 

' Mibi heri, tibi hodie. Eccles. xxxviii. 22. 
' Luc xii. 20. 

^ Cypr. de vanitat. Idol. Nolumus agnoscere quod 
ignorare non possumus. 
' In modico tantum. 



14 DISCE MORI. [pen. 

mewn rhan neu yn bennaf, yn destun iddynt ? 
Mor ami yr ydym yn clywed y cnul difrifol, 
ac yn dywedyd, Wei, dyna rjrwun wedi 
marw ! Onid ydym yn mjnied heibio i fedd- 
au llawer a aUasent, o ran oedran a nerth, 
ein gweled ni yn cael ein claddu o'u blaen 
hwy, ac etto er hyn i gyd, yr ydym ni 
yn breuddwydio, fel pe na bai dim angau ! 
Dos, cysga, ebe Salomon wrth y diog. Tm- 
hyfryded ffyliaid mewn camwedd ', a dywedant 
gyd &'r Epicureaid gynt, "Nid yw angau 
ddim i ni; beth sydd a wnelom ni dg 
angau * ?'' Ond c&nt hwy weled ryw ddiwr- 
nod y bydd a wnelo angau a hwynt, pan 
gipia efe hwynt i'r amdo, a'u rhwymo draed 
a dwylaw, a chyweirio eu gwely olaf yn y 
beddrod cryf a chaled. 

Am y cyfryw ddynion gellip yn gyfiawn 
adnewyddu cwynfan Moses ; Oh na byddent 
ddoethion, nad ystyrient eu diwedd^l Oh 
nad alwent i gof y daw y dyddiau, (a Duw a 
i^r pa mor fuan,) pan gryna ceidwaid y tp, 
sef y dwylaw ;— pan grymmaW gw^r cryfiony 
sef yr esgeiriau ; — pan dywylWr rhai sy^n 
edrych trwy ffenestri, sef y Uygaid ; — a gos-- 
twng i lawr hollferched cerdd^ sef y clustiau ; 
— ac y bydd y ceiliog rhedyn yn faich ar 
ysgwyddau crymmedig ; — ^pan dorrer y piser 
gerllawW ffynnon^ sef y galon, o'r hon y mae'r 

' Diar. xiv. 9. * B. Ren. in Tertul. de Anima. 

' Deut. xxxii. 29. 



II.] DYSGA FARW. 15 

pen yn tynnu galluoedd bywyd ; — ^mewn gair, 
pan ddychwel y pridd Vr ddaear fel y bu^ ; 
a'r cymmalau wedi ffemi, a'r synhwyrau 
yn ddideimlad, yr wyneb wedi delwi, y gwaed 
yn oer, y Uygaid yn gauad, yr arleisiau wedi 
caledu, a'r holl gorph mewn chwys oer new- 
ydd drengu. ddaear^ ddaear, ddaear, 
gwrando air yr Arglwydd, ebe'r Prophwyd^. 

Fe wisgodd yr HolMluog ein rhieni cyntaf 
& chrwyn anifeiliaid meirw ", fel, wrth weled 
yr hyn oedd am danynt, y cofient beth a 
ddeuai o honjoit oblegid pechod. Pan 
ddangosodd Crist, yn ei wedd-newidiad ar y 
mynydd, ran o'i ogoniant i Petr ac lago, Efe 
a ddangosodd hefyd iddynt Moses ac Elias *, 
dau o ddynion a ftiasent feirw, (neu a ymad- 
awsent oddi with ddynion,) fel y dygid ar gof 
iddynt eu marwoldeb hwythau. 

Pan lefarodd Dafydd brophwyd yn y naw- 
fed Psalm a deugain am ansicr gyflwr a sier 
ddiwedd dyn, (gan mai hir y bydd y rhai 
mwyaf rhwysgfewr yngolwg dynion yn y byd 
cyn cofio mai dynion yd3nit,) mae'n gyntaf 
yn annerch pawb ; Clywch hyn yr holl hohU 
oedd : a rhag i neb dybied mai nid wrtho ef yr 
oedd yn llefaru, yna mae'n annerch pawb yn 
eu gwahanol gyflyrau eu hunain ; Yn gys- 
tal gtmreng a bonheddig, cyfoethog a thlawd 
ynghpd : ac am y mynnai i bawb wybod mai 

• Prcrg. xii. 3—7. ' Jer. xxii. 29. 

' Gen. iii. 21. * Mat. xvii. 3. 



16 DISCE MORI. [pen. 

matter o wir bwysfawrowgrwydd oedd hyn, 
efe a ddywed, Fy ngenau a draetha ddoeth- 
inch ; a myfyrdodfy nghalonfydd am ddeall; 
gan adrodd yr unrhyw ddwywaith drosodd, 
fel y synnem ni beth oedd gan y pro- 
phwyd i'w draethu, yr hjrn yn wir y mae efe 
ei hun hefyd yn synnu o'i herwydd. Canys 
efe a wel fod y doethion yn meirWy yr un 
ffunud y derfydd am ffol ac ynfyd ; angau a 
ymborth arnynt, a^u tegwch a dderfydd yn y 
hedd ; vrrth farw ni ddwg efe ddim ymmth, 
ac ni ddisgyn ei ogoniant ar ei ol ef; efe a d 
at genhedlaeth ei dadau : ac etto, eu m^eddwl 
yw y pery eu tai yn dragywydd, a'u trigfeydd 
hyd genhedlaeth a chenhedlaeth : henwant eu 
tiroedd ar eu henwau eu hunain, Eu ffordd 
ym^ yw eu hynfydrv)ydd\ eb efe. A d'lamr- 
heuol ydyw fod doethineb dyn yn ffolineh 
gyd d Duw yn hyn*, fel mewn Uawer peth 
arall. 

Yr oedd gan Joseph o Arimathea, gwr 
goludog, (fel y darllenwn yn yr Efengyl,) 
fedd yn ei ardd *. A dylai fod gennym nin- 
nau, yn y Ueoedd yr ydym yn cymmeryd 
hyfrydwch, ryw grybwylliad, neu o leiaf rjrw 
feddwl daionus, am ein marwoldeb. Ym 
mhob peth arall yr ydym yn ami yn wyliad- 
wrus ; ond yn y peth yma yr ydym mor es- 
geulus a phe na byddai'r cwbl ond chwareu- 

* Ps. xlix. 1—19. » 1 Cor. i. 25. 

' loanxix. 41. 



II.] DYSGA FARW. 17 

damwain. Pe gwyliem ni angau, yr hwn, 
pan fyddom ni lawenaf, sydd yn ein gwylied 
J^^af, le, ac yn fynych yn ymaflyd ynom ; 
yna ni byddem byw fel yr ydym yn byw, ac 
ni phechem fel yr ydym yn pechu, ond 
rhoddem lythyr-ysgar i fil o wag bleseraii, y 
rhai ni's mynnem ymyrryd ^ hwy ddim yn 
ychwaneg, rhag mor ffol a phen-ysgafn ydynt. 
Ond tra'r ydym yn cael byw, yr ydym yn 
gwario ein dyddiau fel pe baent yn feddiant 
personol i ni, yr un fath a thai a thiroedd 
hawkydd, i fod yn eiddom tra mynnom, ac i 
bechu ynddynt mor ddiwarafun ag y mae'r 
anifeiliaid yn yfed dwfr, a hynny heb i'n 
cydwybod bigo, nac i'n calon arswydo. 

Un o brif ddrygau bywyd dyn y w esgeul- 
usdod diofal am addoliad Duw. Un o brif 
achosion yr esgeulusdod hwn yw anghof o'n 
diwedd. " Yr achos," ebe Gregori, " fod 
C3ninifer yn taflu ymaith bob gofal am dduw- 
ioldeb Cristionogol, yw nad ydynt fyth yn 
gofalu am adgoffa iddynt eu hunain g}^flwr 
presennol eu dynol freuolder *.'' Pan fyn- 
nai'r prophwyd Jeremi ddangos fod c)rflwr 
Jerusalem wedi myned yn gwbl ddigrefydd, 
heb grybwyll achosion eraiU o hynny, mae 
ar fyr yn hyspysu'r achos pennaf, fel hyn ; 
iS/id yw hi yn meddwl am ei diwedd^. Ni a 
vrelwn wrth hyn nad oes gan Satan enbyttach 

* Greg. Mor. ' Galar. i. 9. 

C 



18 DISCE MORI. [pen. 

dyfids i lithio djrnion oddi with Dduw, (fel 
Absalom yn Uadratta calonnau'r bobl a aent i 
wared i roi gwriogaeth i'w brenhin Dafydd ®,) 
na thrwy ladratta o'u calonnau bob coffadwr- 
iaeth am eu diwedd. 

Dywedir am y panther y gan ei fod yn gwy- 
bod fod yr anifeiUaid yn diangc rhagddo am 
fod gwrthuni ei ben 3rn eu tarfu ymaith, y 
bydd, pan fo arno eisiau ysglyfaeth, yn 
gwthio ei ben o'r golwg i ryw gongl ddirgel ; 
a bod yr anifeiUaid, heb feddwl dim am y 
perygl, yn nesSu i syllu ar groen hardd 
brith-Uwiog ei gorph ; ac yna yntau a ruthra 
amynt yn ddisymmwth, ac a'u hysglyfia 
hwynt. Felly mae'r panther hyll-ben hwn, 
sef Satan, wrth weled ddaed gan ddynion 
bleserau bydol, yn cuddio ei ben gwrthun, 
gan ddangos iddynt yn nnig groen hardd 
amryliw ei gorph, sef gogoniant a gwegi 
difyrrweh pleserus, ac enbyd hefyd, (tra 
maent hwythau'n esgeuluso meddwl am eu 
gelyn, sef marwolaeth,) ac yna'n sydyn ddi- 
swtta yn ceisio eu rhwydo a'u traflyngcu. 
Gan hynny mae eisiau i ddynion fod yn hyn 
yn barod ac ar eu gwyUadwriaeth, fel y gall- 
ont yn wastad ymochelyd rhag ei ddichellion 
cyfrwysddrwg ef, a chofio eu diwedd cjrn y 
delo, a chyn y galler dywedyd wrthynt fel 
wrth Ahaziah, Ni ddisgyni oW gwely y dring-- 

' 2 Sam. XV. 6. 



II.] DYSGA FARW. 19 

aist arno ' : ac yn bennaf dim, cyn i'r enaid 
gurio i farwolaeth trwy ddarfodedigaeth 
pechod. 

Arglwydd bendigaid! pwy, heb fod yn 
esgeulus i'r graddau pellaf, nad ymdynnai 
nd prydiau o'r byd helbulns hwn, ac na 
chofiai weithiau yr byn braidd y gall ei 
anghofio, sef y rbaid iddo farw ryw ddydd. 
" Pa ham/' ebe St. Awstin, " y gadawodd 
Duw ddydd olaf ein hoes yn anwybyddus i 
ni? onid er mwyn i ni fod bob dydd yn 
barod ? ac nid allwn esgeuluso bod yn barod 
felly, dan boen bod byth yn golledig*.'* 

Gan hynny, cymmerant hwy rybudd mewn 
pryd, y rhai sy'n treulio eu hoes fel Pharaoh, 
fel Atheist, gan ddywedyd, Pwy ywW Ar- 
glwydd ' ? neu, Ni a bechasam, a pha ddrwg 
a ddigwyddodd i ni^ ? Poed hyspys idd- 
ynt hwy y daw angau, fel ceispwl anfon- 
edig oddi uchod, ar gi^n am ddyled, ar 
ddeisyfiad natur ei hun, ac a'u deil ac a ym- 
eifl ynddynt oil yn fuan neu yn hwyr, ac a 
wna iddynt atteb am y mawr ddirmyg hwn 
ar y gyfraith, lie mae Duw ei Hun i'w her- 
byn yn Uys y nef. Poed sicr iddynt y rhaid 
i bawb ildio ; pe byddent cyn gryfed a Sam- 
son, mor rwysgfawr a Herod, mor alluog ag 
Alexander, ysgubir hwynt oil ymaith gan y 
gprmeswr Amser, — fel Moses ar fynydd Aba- 

^ 2 Bren. i. 4. ' Aug. £p. ad Diesc. 

• £xod. V. 2. ^ Eccles. v. 4. 

c 2 



20 DISCE MORI. [pen. 

rim ^, fel Aaron ar fynydd Hor ^ fel Methu- 
selah mewn cymmaint oedran^. Y sanct- 
eiddiaf. yr ia.lif, rhaid iddynt oU i^ pan 
dd61 angau, er na's gwyddys pa bryd na 
pha le. Yr ydym yn gweled hyn beunydd, 
ac ni phetruswn rai prydiau ddy wedyd hynny 
ein hunain ; ac etto nid ydym yn cofio dim 
yn Uai na hyn, fel pe gallem, tWy ryw gyf- 
ryngiad, osg6i marwolaeth : a dyma fel yr 
ydym yn treulio ein blynyddoedd fel chwedl^. 
Ond yn anad neb eraill, ni's gallwn synnu 
digon fod hen bobl yn anghofio hyn, pan y 
mae natur lesg weithiau yn eu rhybuddio 
nad ydynt i barh^u nemmawr yn ychwaneg ; 
pan y mae eu cefnau crymmedig yn peri 
iddynt edrych i lawr er eu gwaethaf, ac yn 
erciii iddynt feddyUed am yr elor a'r bedd. 
Mae gweled y rhai'n yn ymwerthu i anni- 
&:onol drachwant am elw, neu ynte i ym- 
ddygiad mwyaf nwyfiis ieuengctid, yn b4wf 
eu bod ym mhell oddi wrth gofio'n ddefos- 
iynol am eu diwedd. Buasai Sophocles, yr 
hwn oedd ethnig, yn gwrido gan ysvnldod, 
pe gwelsai briodasau anweddaidd ein hoes ni ; 
yn y rhai yr ieuir hen ac ieuangc yngh;^d, 
peth mor groes i natur, mor wrthwynebus i 
reswm ! Mor anesgusodol yw nwyfiant hen 
bobl, a'u flfolineb yn bod mor anystyriol o'r 
hyn sydd weddus ger bron Duw a dyn ! Dy- 

* Deut. xxxii, 49. ' Num. xx. 23. 

* Gen. V. 27. * Ps. xc. 9. 



II.] DYSGA FARW. 21 

wedodd Cicero er's hir a hwyr, wrth son am 
lywodraeth wladol ym mysg dynion, mai 
**gweddasaf arfau henafgw;^r yw yraarfer- 
iadau rhinweddau ^.'* Mewn gwlad Grist- 
ionogol byddai lawer harddach i hen bobl 
fod gyd k'n defosiwn na gwneuthur fel y 
gwnant yn ami. Pan oedd Isaac yn hen, 
tybiai ei bod yn bryd iddo son am fendithio, 
ac am farw. Gad i mi dy fendithio, fy mab, 
medd efe ; mi a heneiddiais yn avrr, ac nVs 
gwn ddyddfy marwolaeth^ 

Mae y rhai sydd yn eistedd wrth y Uyw ac 
yn rheoU, yn Uafurio cymmaint, os nad mwy, 
a'r rhai sy'n gweithio ac yn ymdraflFerthu fel 
arall : ond digon o reswm i annog henaint 
Vr ystyriaeth hon y w gweled «raill yn myned 
ymaith o'u blaen hwy. Pan welodd y tryd- 
ydd tywysog ar ddeg a deugain. y sonir am 
dano yn ail lyfr y Brenhinoedd, ei ddau gyd- 
dywysog ar ddegau a deugeiniau wedi cael 
eu hysu o'i flaen ef, aeth hynny mor drwm 
at ei galon, fel yr aeth allan, ac y syrthiodd 
ar ei Uniau, gan attolwg ar wr Duw ar fod ei 
einioes yn werthfawr yn ei olwg ef. Pa 
sawl degau a deugeiniau yn y blynyddoedd 
diweddar o farwoldeb a rhyfel, a welsom neu 
a glywsom ni eu bod wedi cael eu hysu gan 
angau ! Pa faint o'n cyd-filwyr, yn yr ym- 

' Aptissima arma senum exercitationes virtutum. — 
Cic. de SenecU 

' Gen. xxvii. 2. ' 2 Bren. i. 13. 



22 DISCE MORI. [pen. 

gyrch ysprydol hwn ag yr ydym oil yn rhy- 
fela ynddo, a welsom ni yn marw ar faes y 
rhyfel! Pa faint o'n cyfeillion serchoccaf 
sydd wedi ymadael a myned ymaith o'n blaen 
ni ! Ac etto er hyn i gyd, nid oes fawr o 
ddyfod i wneuthur erfyniad iselfryd, nid ar 
wr Duw, ond ar Dduw ei Hun, ar fod ein 
bywyd a'n marwolaeth yn werthfawr yn ei 
olwg Ef, fel y dywed Dafydd fod marwolaeth 
ei saint Ef ^ 

Pan glywodd y publicanod fod y fwyall 
wedi ei gosod ar wreiddyn y preniau, ac y 
torrid i lawr ac y bwrid yn tto bob pren a'r 
ni ddygai flFrwyth, parodd hyn iddynt ddyfod 
at loan Fedyddiwr, a gofyn iddo, Pa beth gan 
hynny a wnawn ni^? Y munud y clybu 
gwtr Ninefeh pa ddiwedd echrydus oedd ar 
gwympo amynt, fe weithiodd gymmaint pry- 
der ynddynt, fel yr ymprydiasant oil allan o 
law, a gwisgo sachliain, a thrist&u'n edifeiriol 
am eu camweddau. 

Mynych y mae Duw wedi euro wrth ddrws 
ein calonnau, i goffa i ni ein marwoldeb; 
canys pwy sydd a'r na's profodd weithiau 
ynddo ei hun, trwy deimlo eiddilwch ei natur 
lesg, a thrwy osgdi enbydrwydd peryglon 
bygythiol, heblaw amryw rybuddion cyffelyb, 
fod yn rhaid i ni ymadael oddi yma cyn 
hir? 

' Ps. cxvi. 15. ^ Luc iii. 9, 10. 



II.] DTS6A FARW. 23 

Ac ar hyn gallwn oil ryfeddu gras ac 
amynedd Duw, yr Hwn sy trwy'r annog- 
aethau hyn yn ein rhybuddio am ein diwedd. 
Ond etto er hyn oU, leied o ymostwng sy 
ger ei fron Ef, arglwyddiaeth yr Hwn sy'n 
cyrhaeddyd hyd gyrrau'r ddaear, nerth yr 
Hwn sydd uwchlaw pob grymmusder, o gen- 
hedlaeth i genhedlaeth byth, yr Hwn sy'n 
dwyn i wared Vr bedd^ ac yn dwyn i fynu * / 
Pa beryglus ymddygiad yw peidio ^ defirdi 
Crist, er bod y llong 5m llenwi, a bod yn 
ami mewn perygl o foddi ; peidio k meddwl 
am Dduw, nes y bo arnom angen am dano ; 
peidio k dechreu b3rw'n iawn, nes y byddom 
ar farw ; peidio k galw'r prif amser hwnnw i 
gof, nes clywed yr udgorn yn seinio ', nes y 
gwelom y beddau'n agor, y ddaear yn fflamio, 
y nefoedd yn toddi *, y fam yn nes&u, a'r 
Bamwr gyd &'i holl angylion yn dyfod ar y 
cymmylau i gyhoeddi'r ddedryd olaf ar bob 
cnawd^ yr hon a fydd i rai yn wae! yn wae! 
pan lefant ar y mynyddoedd i'w cuddio®, 
gan ddymuned, o wir warth am eu pechodau, 
ymguddio, pe bai bosibl, yn vAikn uflfem! 
Od oes gennym ddim ofii, dylai hjni godi ofii 
arnom ; od oes gennym ddim cof, dylai hyn 
beri i ni gofio'n bryderus am ein marwolaeth. 
Deallwch hyn yn awr^ y rhai ydych yn anghofio 

' 1 Sara. ii. 6. » 1 Thes. iv. 16, a loan v. 25. 

* 2 Petr iii. 10. * Mat. xvi. 27, a xxv. 41. 

• Dat. vi. 16. 



24 DISCE MORI. [pen. 

Duw, rhag i mi eich rhwygo^ ac na byddo 
gwaredydd \ ebe'r prophwyd. 

Matter o ddirfawr bwys yw iachawdwr- 
iaeth ! Beth a ddysg ein Ceidwad Crist i V 
ddisgyblion ac i ninnau oil yn nammeg y 
deng morwyn \ a dammeg y gweision effro •, 
namyn bod i ni fod yn wir ofalus mewn 
achos o gymmaint pwysfawrowgrwydd ? Ac 
y mae gennjrm ni, yn yr oes bechadurus hon, 
gymmaint o achos i ofalu felly ag a fii gan 
neb eri6ed is entrych awyr. 

Pan ddywedodd Duw mai ami oedd dryg- 
ioni dyn ar y ddaear^^ yr oedd yn amser i 
Noah ddarparu arch i'w achub ei hun. Pan 
unwaith yr esgynodd Uef Sodom i'r nefoedd, 
yr oedd yn llawn bryd i Lot feddwl am 
ddiangc i'r mynydd^. Pan y mae'r byd 
hwn, yn awr ar ol Uawer ymgyrch o gynnen 
ac ymryson, yn dechreu segur-gellwair & 
phob gwag fympwy, gallwn gasglu mewn 
rhan, oddi wrth yr arwyddion clafaidd hyn, 
i ba le y mae'n tynnu ; a dywedyd, O Dduw 
nef, helpa'r byd hwn, canys y mae'n Uesg ac 
eiddil yn wir ! 

Nid dyddiau i fyw'n ddi'ofal ynddynt yw'r 
dyddiau hyn ; ond mae'n bryd, ydyw, yn 
Uawn bryd, i bob dyn ddiwygio ei gym- 
mydog, fel y trugarh^lo Duw wrthym oil. 

' Ps. 1. 22. • Mat. XXV. 3. 

• Luc xii. 37. * Gen. vi. 5. 

' Gen. xix. 14. 



II.] DYSGA FARW. 25 

Onid oes gennym esampl oddi wrth y rhai a 
hepiasant hyd ddyfodiad y priod-fab, mai nid 
pob rhyw guriad ar y drws a rydd i ni hawl 
i fyned i mewn ' ? Ac onid yw esampl Esau, 
yr hwn a wylodd am y fendith pan ydoedd 
ry ddiweddar, yn dangos mai nid pob ucb- 
enaid sy'n rhoi iawn am ein pechodau*? 
Gwirionedd dilys yw hyu ; gan hynny rhaid 
i ni edrych atti mewn pryd. 

Lie y syrth y preriy yno y bydd efe^. "Fel 
y gadawo dydd olaf ein hoes ni," medd St. 
Awstin, " felly y caiff y farn ni," Esgeuluso 
nes ydoedd yn rhy ddiweddar, oedd ffolineb 
y rhai a foddwyd er ys talm yn y diluw^. 
Ymorol am olud ae esmwythyd yn unig, 
oedd bydol ddoethineb yr hwn a orfii ffar- 
welio'n ddisvmmwth &'r naill a'r llall, pan 
gymmerwyd ei enaid oddi amo y nos hoiino, 
er ei waethaf \ Oedi'r cwbl hyd y mimud 
olaf, heb fyth goflFa'n grefyddol am ein di- 
wedd, yw effaith yr yspryd drwg hwnnw a 
elwir diogelwch cnawdol ; ac nid d y rhyw^ 
ogaeth hyn allan^ ond trwy weddi ac ym- 
pryd^. 

' Mat. 25. 11. * Gen. xxvii. 38. 

* Preg. xi. 3. • Gen. vii. 21. 

^ Luc xii. 20. ' Mat. xvii. 2U 



26 DISCE MORI. [pen. 



PENNOD m. 

Reitied yw i hoh Cristion o ddyn fyfyrio*n ddwys am 

ei ddiwedd. 

Yn holl rediad bjrwyd y Cristion, nid oes un 
rhan o bono yn fwy nefolaidd na'r hon a 
dreuliwn mewn defosiynol fyfyrdod : ac nid 
oes dim testun i'r defosiynol fyfyrdod hwn 
yn fwy perthynasol i gyflwr dyn na mynych 
feddylied am ein diwedd, yn yr hwn y mae'n 
gynnwysedig ganolbwjmt ein holl ddymun- 
iadau, cynhauaf ein holl lafur, a'n sicr a'n 
dedwyddaf orphwysdra byth. Mor angen- 
rheidiol yw ynte i bob dyn ymddidoli weith- 
iau oddi wrth drafierthion y byd hwn, i gael 
seibiant i feddwl am Dduw^ ac i alw yngh^d 
ei feddyliau goreu i ymgynghori am helynt ei 
enaid : prawf a dangosiad o hyn yw'r am- 
ryw effeithiau manteisiol a ddeilliant i ni o 
hynny ; canys pwy sydd a'r na's gwna, gyd 
k Hezeciah, drefnu ei d^, ei fuchedd, ei enaid, 
a'i gwbl oil, ar ol i gennadwri'r prophwyd 
unwaith gyrraedd y galon, — Hezeciah, yn 
awr Duw a'th helpio ! nid wyt ti mwy yn 
ddyn i'r byd hwn ; prysura i ymadael ; canys 
marwfyddiy ac ni byddi byw^ ! Pwy sydd a'r 
nad eistedd i lawr i edrych dros ei gyfrifon 

* Vacare Deo. ' Esay xxxviii. 1. 



III.] DYSGA FARW. 27 

cyn iddo redeg yn rhy bell i ddyled, pan 
feddylio o ddifrif y caiff cyn hir glywed Uais 
ei Feistr yn ei rybuddio allan o'i swydd, Ni 
ellifod mwy yn oruchwyliwr^. 

Mae dywediad y gwr doeth yn datgan yn 
fyr fel y mae'r &Xh adgoff&d a hwn yn 
gyffredin yn peri i ni fod yn ddiesgeulus i 
hwylio ein holl fuchedd yn iawn, yn enwedig 
pan ddelo temtasiwn : Fy mob, eb efe, yn dy 
holl eiriau meddwl am dy ddiwedd; ac ni 
ph^chi di byth*. Pe suddai'r cofFa hwn i'r 
galon, (yn He swnio yn y glust yn unig, fel 
tonau peroriaeth,) fe weithiai well efFeithiau 
ar y byd nag y mae'n arferol o wneuthur. 
Pe byddai i'r cybyddion, y rhai y mae ys- 
pryd tyrru golud wedi eu meddiannu, ac 
ydynt, fel y wadd a'r morgnigyn, bob amser 
yn turio yn y pridd; pe byddai i'r beilchion, 
y rhai, fel gormesw^r, a ddiystyrant yn wat- 
worllyd y rhai sydd islaw iddynt, y rhai a 
wnaed o'r nn clai a hwythau ; pe byddai i'r 
rhai hyn ystyried yn sobr y byddant ryw 
ddiwmod yn dywarchen o bridd, pan y go- 
fala angau, fel chwiliedydd gwladol, na chint 
ddwyn dim ymaith gyd k hwynt, pan fo eu 
golygon uchel hyn wedi cael eu gostwng, a'u 
holl ogoniant dan gwmmwl; yna fe wnai 
rhyw feddwl da i'r perwyl hwn iddynt ddy- 
wedyd, fel Naaman y Syriad, Yn y peth hyn 

' Luc xvi. 2. * Eccles. vii. 36. 



28 DISCE MORI. [pen. 

yr Arglwydd a faddeuo i ni*, nad ydym yn 
meddwl yn amlach am ein diwedd. 

A wnai rhyw Amnon gyflawni'n rhydd 
yngolwg Duw, yr hyn y byddai amo gy- 
wilydd ei wneuthur jrng^dd y gwaelaf o'i 
greaduriaid« ; a wnai rhyw Ahab orthrymmu 
a niweidio Nabothiaid truain ^ pe cofiai nad 
yw efe ei hun ond alltud, fel ei holl dadau^ ; 
ac y rhaid iddo, ar ol ei ddrwg fuchedd, 
fyned i roi cyfrif am y cwbl, pan gaiff y 
^on deimlo llawer dirdyniad arteithiol am 
gynnyg camwri i neb, a phan fo'r camwedd- 
au yn gorwedd ar yr enaid cyn drymmed 
a'r plwm ? 

Ein Harglwydd, i rag-rybuddio gwrthgil- 
w^r, a ddywedodd, Cofiwch wraig Lot^: 
felly gellir dywedyd, i rybuddio pob gor- 
thrymmwr, Cofiwch winllan Naboth druan. 
Galw i gof bod y byd hwn a'i rwysg yn 
myned heibio mor gyflym, ein bod heddyw 
yma, ac y foru yn nhragywyddoldeb, — 
byddai hyn, pe na bai ddim arall, gyd k dyn- 
ion o alluoedd rhesymmol, yn ddigon, o'i 
iawn ystyried, i'w cadw o fewn terfynau 
buehedd Gristionogol a chydwybodol. Ond 
gan nad ydys yn ystyried hyn, mae Uiaws o 
ddynion yn byw fel pe na bai ganddjrnt 
eneidiau i'w hachub. Y cyfryw ydyw af- 

» 2 Bren. v. 18. * 2 Sara. xiii. 19. 

' 1 Bren. xxi. 9. ' Ps. xxxix. 12. 

' Luc xvii. 32. 



III.] DYSGA FARW. 29 

Iwydd ein hamser ni ; ond nid felly yr oedd 
o'r dechreuad. 

Yr oedd y patriarchiaid duwiol, wrth 
brynu dim tir ond digon o le i gladdu'r 
marw ynddo, yn dangos yn hyspys i'r sawl a 
ddelai ar ol, mor feddylgar oeddynt hwy am 
farwoldeb eu cyflwr. Mae c^ Moses, sef 
y ddegfed Psalm a phedwar ugain, yr hon y 
dywed yr hen dadau y byddai pobl Dduw yn 
ei harfer yn ffurf o weddi feunyddiol, yn yr 
hon hefyd y cydnabyddir breuolder dyn, ac y 
cynhwysir y deisyfiad effeithiol hwn, Dysg i ni 
gyfrif ein dyddiau ^ ; mae'r g^n hon, meddaf, 
yn dangos i ni gyd ^ pha ddefosiwn y byddai'r 
fiyddloniaid gynt yn cofio'n feunyddiol am 
eu diwedd. Ond pa le heddyw y mae gofal 
yr enwog batriarch Abraham, yr hwn a gy- 
ffesodd nad oedd efe ond llwch a lludw ^ ? — a 
Job, yr hwn oedd yn disgwyl holl ddyddiau 
ei filurriaeth, hyd oni ddelai ei gyfnemdiad^? 
-a Dafydd frenhin, yr hwn ni wnaeth am- 
gen cyfrif o bono ei bun na*i fod yn ym- 
deithydd ym mUith dynion, ac yn alltudjel 
H holl dadau^? — a'r Apostol St. Petr, yr 
hwn nid oedd yn cyfrif ei arhosiad yma ond 
fel trigias mewn tabemacl, yr him yr oedd ar 
fyr Vw roi fieibio ^ ? I ryfelw^r a phererin- 
ion yn unig yr oedd tabemaelau, i ddangos 

' Ps. xc. 12. * Gen. xviii. 27. 

' Job xiv. 14. * Ps. xxxix. 12. 

* 2 Petr i. 13. 



30, DISCE MORI. [pen. 

nad ydym, tra yn y corph, ond dynion yn 
barod i fudo ymaith. A gallwn oddi with 
hyn yn hawdd ganfod mor bell ydoedd y 
saint hyn oddi wrth osod eu gorphwysle ar y 
ddaear hon. 

Ym mhlith y paganiaid, pan fyddid yn 
coroni'r ymherawdw^r, dangosid iddjmt 
feddau'r meirw ; a gofynid iddynt pa fedd a 
ddymunent hwy ei gael; a dygid ar gof 
iddynt felly nad oedd wiw iddynt hwythau 
ddisgwyl amgen na chael rhyw fedd cyffelyb 
cyn hir. Hen seintiau a gweision Duw, y 
rhai oeddynt yn byw mewn ffarweliad gwas- 
tadol ^'r byd hwn, fel mar8iandw;^r yn 
meddwl yn barhSlus am eu dychweliad i'w 
gwlad eu hunain, a ymdrechent gael trysor 
trwy Jiliau derbyniadol, lie y djrmunent aros 
a byw yn dragywydd. 

Yr oedd Jacob yn ofalus yn ei daith i 
Haran ; cysgodd Jacob, a dangosodd Duw 
iddo'r noswaith honno ysgol, &'i phen uchaf 
yn cyrhaeddyd i'r nef ^ Wei, Jacob ; dyna'r 
daith y dylit ti a phob pererin arall fod yn 
ofalus am ei cherdded mewn gwirionedd; 
Hyd yn nod y philosophyddion, y rhai ni's 
medrent ddim gweled ym mhellach na chym- 
mylau rheswm dynol, a allent ddywedyd, 
wrth ganfod tuedd a rhediad diffygiol natur 
dyn, " Pa beth a ddylai bywyd y doeth 

* Gen. xxviii. 12. 



III.] DYSGA FARW. 31 

fod, namyn myfyrdod gwastadol am ang- 
au ? " 

Byddai dda i ddyn, er mwyn ymarferyd y 
coffadwriaeth myfyriol hwn am ei gyflwr, pe 
cadwai gofrestr, a nodi'n ami wrth eu henw- 
au, gynnifer o esgobion parchedig, o gyng- 
horiaid urddasol, rhyfelw^r teilwng, a gw^ 
cyhoeddus eraill, ac hefyd g5nmifer o'i gyfeiU- 
ion agosaf ei hmi, ag y g^r efe eu bod yn 
fyw ac yn iach o fewn yr ychydig flynydd- 
oedd diweddaf, yngh^d ^'u gweinidogion a'u 
cydnabod, — a dywedyd wrtho ei hun, Ar- 
glwydd daionus! onid ydynt wedi meirw a 
phydni ? onid ydynt oil wedi myned, a bron 
fel pe na buasent erided ? a pha ham y gwna 
dynion gymmaint cyfrif o fyd mor drangc- 
edig a hwn ? 

Drachefn ; pa foddion mwy effeithiol i ni 
allu ysgwyd ymaith ddeniadau'r fuchedd hon, 
fel yr ysgydwodd Paul y wiber i'r t^^ na 
rhyw fyfyrdod crefyddol fel hyn am ein 
diwedd ? Nid mewn im man ond yn nh;^'r 
CTOchenydd* y mynnai'r HoUalluog ddangos 
i*r prophwyd Jeremi gyflwr dirmygw^r ei air 
Ef, i arwyddoccsLu mai dyna'r pryd yr ydym 
ddysgediccaf, pan ystyriom yn oreu freuolder 
ein cyflwr. 

Ni's gallai'r gwr doeth lai na synnu fod 
neb yn ymchwyddo gan falchder^ ac ystyried 

' Act. xxviii. 5. " Jer. xviii. 2, 3. 



32 DISCE MORI. [pen. 

beth ydoedd ; Pa ham y mae pridd a lludw 
yn falch ? eb efe® : megis pe na byddem ni 
na'n rhwysg ronyn gwell na'r pridd yr ydym 
yn sengi arno. Syndod ein bod yn ym- 
ddyrchafu, a'n cyflwr mor wael a gwagsaw 1 
Rhyfedd mor eiddil yw'r sail y ssJwn ami, 
a'n bod ni er hynny heb na chofia hac ystyr- 
iaeth ynghylch y matter ! Os rhaid i ni gael 
bod yn uchelfrydig, O na roddem ein bryd 
ar bethau nefol, y pethau sydd uchod\ 

Anghenraid yw i ni ystyried y diwedd a 
raid ddigwydd i ni, pe byddai yn unig ond 
oblegid yr ordeiniad sy'n sefyll, fel cyfraith y 
Mediaid a'r Persiaid, jm ddigyfiiewid, Gosod- 
wyd i ddynion farw unwaith. Byddai hyn o 
bono ei hun yn ddigon i daflu cwmmwl ar 
ddifyrrwch hyfryttaf plant dynion ; ond, Ac 
wedi hynny bod harn^ ; mae rhyw beth 
ychwaneg ar ol marw; mae dydd barn i 
ddyfod : pe cymmerai'r ystyriaeth hon un- 
waith feddiant ar galon dyn, ni byddai mwy 
eisiau cospedigaethau gwladol i ddychrynu 
plant dynion a'u gwyniau, y rhai ydjmt yn 
awr, trwy rysedd annuwioldeb, mor bell 
o'u He. 

Bydd y ceiliog, medd un, pan y bo'n 
ofni'r erjrr a'r hebog, yn cadw un Uygad ar 
ei fwyd, ac yn cyfeirio'r Uygad arall i'r awyr 
i wylied. Felly bydd y duwiol gwyliadwrus, 

• Eccles. X. 9. ' Col. iii. 2. • Heb. ix. 27. 



III.] DYSGA FARW. 33 

gan ddarparu pethau angenrheidiol ym mlaen 
llaw, yn edrych am yr eryr, sef dyfodiad 
Crist jm yr awyr i fam ; ac yn disgwyl hefyd 
am yr hebog, sef angau, a elwir Rapax, am 
ei fod yn rheibio ac yn ysglyfio pob peth. 

Dywed Cassian, hen awdwr, fod cofio am 
farwolaeth jm ami yn attal dyn rhag dryg- 
ioni ; ac y byddai'r Aiphtiaid, with ganfod 
hynny, yn tybied fod cario delw angau, yn 
ysgwyd ac yn crynu, ar eu huchel-wyliau, 
yn foddion rhagorol i annog yr edrychw^r i 
sobrwydd^ Y canwriad yn yr Efengyl, yr 
hwn oedd wrth natur ym mhell oddi wrth 
gydnabod lachawdwr y byd, wrth weled Uen 
y deml yn rhwygo, y ddaear yn crynu, y 
creigiau'n hollti, a'r nef yn ddu mewn galar- 
wisg, a'r beddau wedi hynny'n agoryd, a 
chyrph y saint yn codi o honynt, a gyn- 
hyrfwyd gan y drychau hyn o farwolaeth ac 
ymddattodiad i ddwyn y dystiolaeth hon, Yn 
wir^ Mah Duw oedd y dyn hvm^. Wrth 
weled ynte fod o'r ystyriaeth hon gryfed an- 
nogaethau yn codi i gyfarwyddo ein fiyrdd 
yn dduwiol a gochelgar, pe gwelem weithiau 
yn ein myfyrdodau y march gwelwlas, a'r 
hwn sydd yn eistedd arno, enw'r hwn yw 
Marwolaeth^, parai hyn i ni fathru dan 
draed lawer o achlysuron deniadol, a thyn- 

• Cass. Col. 18. * Matt, xxvii, 54. 

* Dat. vi. 8. 

[881] D 



34 DTSCE MORI. [pen. 

nu'n ol rhag dilyn Uawer hudoliaeth ofer i 
bechu. 

Mynnai yr Yspryd GlIUi, wrth gyffelybu 
cyflwr dyn i welltj i gysgad^ i fwg^ i darthy i 
flodeuyn, pethau cyn fyrred eu parhM, aw- 
grymmu i ui reitied yw ystyriaeth am an- 
wadalwch a chyfnewidioldeb ein sefyllfa 
ddaearoP. Defnyddiodd yr Apostol St. 
Petr, wrth ysgrifenu at yr luddewon gwas- 
garedig a'r dychweledigion Cristionogol, i*r 
diben o'u tynnu oddi ar chwantau cnawdol, 
y rheswm hwn fel un cryf ac efFeithiol ; Yr 
wyf yn attolwg i chwiy medd efe, fel dieithr^ 
iaid a phererinion^ ; fel pes dywedasai, Gan 
nad ydych ond teithw;^r yn y byd hwn, na 
roddwch eich bryd ar chwantau cnawdol, 
abwydion Satan, a gwenwyn eich eneidiau; 
ymgedwch rhagddynt, ffowch oddi wrthynt. 

Arfer dieithriaid yw peidio ymjnrraeth k 
Uawer o fatterion, yn enwedig rhai peryglus ; 
a chofio, fel dynion doeth gochelgar, nad 
ydynt ond ar eu taith i gartrefle mwy par- 
haol, lie y maent i breswylio'n wastadol. 
'' Gan hynny," medd St. Awstin, '* na fyfyr- 
iwn am ddim yn y fuchedd hon yn hiy nag 
am ein pererindod, mai nid yma yr ydym i 
fod byth; ond ymbarottdwn yn hytrach i 
fyned i'r He hwnnw o'r hwn ni raid i ni byth 
ymadael, ac yn yr hwn y cawn drigfod ddi- 

• Ps. cxliv. 4. Job vii. 7. lago i. 1 1 . 
' 1 Petrii. 11. 



III.] DYSGA FARW. 35 

anwadal, yn oes oesoedd'." Ac ebe St. 
Jerom, " Y neb sy'n cofio y rhaid iddo farw, 
mae fyth yn prysuro at bethau i ddyfod, heb 
roi fawr o'i fryd ar bethau presennol ; ac y 
mae gelyn dyn, wrth ganfod hyn, yn ceisio 
ein llithio k'i hoU egni oddi wrth fynych 
feddwl am angau, yn bennaf trwy ddeniadau 
pleserus gwagedd hudoliaethus*.'* 

Dywe(fir y bydd yr heliwr, pan fo'n hela 
cenaw y tigeVy (ac ni bydd gan y tiger ond 
un cenaw ar unwaith,) yn gosod drychau yn 
y lleoedd y bydd hi'n debyg o gerdded wrth 
chwilio am ei chenaw, yr hwn y mae hi, 
wrth grwydro, rai gweithiau yn ei golU ; ac 
wrth weled ei hwyneb yn y drych, mae hi*n 
rhoi heibio chwilio, ac yn colli ei chenaw. 
Felly'r hen elyn diafol, wrth ganfod diwyd- 
rwydd dyn ynghadwedigaeth ei unig a'i anwyl 
enaid, mae'n ceisio, trwy lawer o ymddang- 
osiadau hudol, beri i ni Iwyr esgeuluso'r 
pryder crefyddol hwn, a rhoi ein bryd ar rjrw 
wag ddifyrrwch am gyhyd o amser nes Uwyr 
anghofio o honom beth yw'r gwaith sy gen- 
nym mewn Haw, ac felly peryglu'r hyn a 

* Nihil aliud in hac vita peregrinationis nostrae medi- 
temur, nisi quia hie non semper erimus, et ibi locum 
bene vivendo praeparabimus, unde nunquam migrabi- 
xnus. — Aug. 31. TractaU in Joan, 

' Qui quotidie recordatur se esse moriturum, con- 
temnit praesentia, et ad futura f^stinat. — Hier, ad 
Paul. 

d2 



36 DISCE MORI. [pen. 

eilw'r prophwyd jm beth gwerthfawr^ sef 
pryniad yr enaid K 

Ond y Cristion gwyliadwrus, gan wybod 
mor enbyd yw i'r aderyn ymddigrifo ym 
mysg hoenynnau a rhwydau'r adarwr, ni 
rydd ei feddylfryd ar y drygau hudol hyn, 
ond efe a esgyn fry ar adenydd myfyrdod, 
gan feddylied am lawenydd y nef, poenau 
ufFem, ei angau ei hun, ac angau Mab Duw 
dros ein hiachawdwriaeth ni oU; ac fel 
Daniel, y mae'n taenu lludw, sef meddyliau 
am ei gyflwr daearol, er mwyn canfod ynddo 
61 traed angau, yr hwn sy'n cerdded yn 
Uadradaidd, ac yn bwytta ac yn ysu parhad 
ein hoes ^ : — neu fel llong-lywydd celfyddgar, 
yr hwn sy 'n ami yn eistedd wrth y Uyw, ac 
yn edrych i fynu at y ser a'r planedau, ac 
felly 'n ymgadw rhag Uawer craig a thraeth- 
ell beryglus, fel y dyger ef trwy hynny gan 
deg awelon Glsbi Yspryd Duw i borthladd 
yr orphwysfa dragjrwyddol. 

Nid oes neb gweision yn defnyddio talent- 
au eu Harglwydd yn drefnusach na'r rhai sy 
bob amser yn ofni iddo ddychwelyd adref yn 
ddisymmwth*. Nid oes un perchen ty yn 
ddiogelach na'r hwn sydd ar bob gwyliadwr- 
iaeth yn disgwyl i'r Uadron ddyfod i mewn *. 
Pan fo gair y prophwyd Esay wrth Hezeciah 



' Ps. xlix. 8. » Histori Bel a*r Ddraig. 

* Luc xii. 38. * Mat. xxiv. 43. 



III.] DYSGA FARW. 37 

yn ein galw o'r byd, gan ddywedyd yn ddis- 
taw yn ein clust, Marw fyddi^, fe'n gwna 
ni'n edifarus am yr amser a aeth heibio, ac 
yn ochelgar am yr amser i ddyfod, gan 
beri i ofn Duw feistroli mwy arnom yn ein 
cyflwr a'n cyfansoddiad naturioi ac eiddil 
hwn. 

Arferiad cyfaddas gan hynny yw myfyrio 
am ein diwedd wrth orwedd yn ein gwely, yr 
hwn sy gyflFelybiaeth o'r beddrod; ac wrth 
godi o bono, yr hyn sy'n adgoflFa i ni adgy- 
fodiad llawen; gwneuthur yr adgoffad hwn 
yn agoriad i agor dorau'r dydd ac i gau drws 
y nos, sydd arferiad gwiw a gweddus; a 
buan y cawn weled y lies o hyn, trwy'r ami 
efFeithiau daionus a ddilynant. Wedi marw 
Sarah, aeth Isaac allan i fyfyrio ^ : wedi colli 
Sara, efe a gyfarfii k Rebecca. Felly'r ydym 
ninnau weithiau'n colli cysur daearol, ond 
wrth fyned allan i fyfyrio'n grefyddol am 
ragoroldeb Duw a'n breuolder ein hunain, 
yn cyfarfod ^ Rebecca, sef diddanwch gwell, 
hynny ydyw, un nefol. 

* Esay xxxviii. 1. • Gen. xxiv. 63. 



38 DISCE MOKI. [pen. 



PENNOD IV. 

Yn yr hon y dangosir y gall eyflwr y fuchedd hon yn 
gyfiawn ein hannog i*r ystyriaeth yma. 

Ym mysg yr amryw resymmau a ddylent ein 
hannog i gofio'n grefyddol am ein diwedd, 
nid oes yr un yn fwy effeithiol nag ystyriaeth 
ddyledus am ein eyflwr presennol. Canys 
beth yw ein heinioes ond cicaion Jonah, yn 
tyfii'n ddisymmwth i fynu, ac yn ebrwydd 
yn gwywo ac yn diflannu * ? beth ydyw, 
namyn pererindod Jacob, dyddiau yr hwn 
oeddynt ychydig a drwg^? Beth yw ein 
hoU ogoniant ond megis gweledigaethau Es- 
dras, yn hardd i edrych amynt, ond yn myned 
o'r golwg mewn munud awr'? neu megis 
delw Nebuchodonosor, a'i phen o aur, a'i 
dwyfron a'i breichiau o arian, ac etto un 
ergyd carreg o'r mynydd yn ei chwalu oU i 
ddinystr * ? 

Oni ellir dywedyd am y rhwysg golygus a'r 
hoU ymddangosiadau mwyaf gogoned a ry- 
feddir gymmaint gan ddynion, megis y dy- 
wedodd Crist am adeiladau'r deml, A weli di 
yr adeiladau mawrion hyn ? ni edir maen ar 
faen a'r nVs dattodir^: megis pe mai prin y 

* Jonah iv. 6. * Gen. xlvii. 9. 

' 2 Esdras viii. * Dan. ii. 32. 

' Marc xiii. 2. 



IV.] DYSGA FARW, 39 

gadewid na chof na chrybwyll am yr un o 
honjmt. A thu ag at am glod dynion, onid 
yw'n debyg i'r mwg, yr hwn po uchaf yr 
esgyno, cyntaf y diflamia ? A thu ag at am 
brydferthwch corphorol, tippyn o glefyd a 
andwya ei hoU harddwch. Oh anwadalwch 
pob gogoniant bydol ! ei boll rwysg a'i rys- 
edd a ddiflanna, ac a ddiddymmir, fel pe na 
buasai erided. Aeth rhyw ddyn at fedd 
Alexander Fawr, ac a welodd yno'n gladd- 
edig, o fewn cylch saith droedfedd, yr hwn 
nad oedd byd cyfan ddim yn ddigon ganddo : 
gallasai ddywedyd yn gyfiawn, Ai dyma ym- 
herawdwr y byd! ai dyma brif frenhin ei 
oes ! O dydi fyd, mor anheilwng wyt o'n 
serchiadau ! 

Nid ydym yn y tyddyn clai hwn ond 
tenantiaid wrth ewyllys ; nid yw sail yr boll 
adeilad ond sylwedd bychan bach, a'r awyr 
yn wastadol yn myned trwyddo iV gadw'n 
oer : nid yw'r golofn ar yr hon y mae ei 
holl gyfansoddiad yn sefyll ddim ond Uwybr 
ychydig o anadl; ei gryfder yw ychydig 
esgyrn wedi eu cylymmu yngh^d & llinynnau 
sychion o gyhyrau : pa fodd bynnag y trws« 
iom ac yr adgyweiriom y bwthyn tlodaidd 
hwn, efe a syrth o'r diwedd i ddwylaw'r 
Arglwydd; a rhaid i ni fudo o bono pan 
ddywedo angau wrthym, Mae dy amser di 
wedi dyfod i ben. 

Yn gyntaf, yr ydym ni yn galaru am 



40 DISCE MORI. [pen. 

eraill ; ar ol ychydig wedi, galara eraill am 
danom ninnau. Yn awr yr ydym ni yn 
llenwi lleoedd a swyddi ac etifeddiaethau y 
rhai oeddynt o'n blaen ; cyn hir, bydd eraill 
yn dyfod yn ein lie ninnau, i reoli Ue'r 
ydym ni'n rheoli, i feistroli lle'r ydym ni'n 
meistroli, ac i feddiannu'r cwbl ag a hel- 
iasom ni yngh^d gj'd & gofal, ac ydym yn ei 
gadw gyd &g ofh, ac a ad§.wn o'r diwedd 
gyd k galar. Gallwn weled wrth hyn mai 
nid i adeiladu tai, neu i brynu tir, neu i 
gydio maes wrth faes, y daethom i'r byd 
hwn ; ond yn hytrach dygir ar gof i ni, trwy 
fyrdra ein parh^ ynddo, y dylai y pethau 
amserol hyn fod gennym yn imig mevm 
defnydd, ond pethau tragywyddol mewn dy- 
muniad; a bod i ni arfer y byd hwu^ megis 
heb ei gam- arfer ^y ac felly ymadael i fyd 
arall. 

At fyr barhM bywyd, gellir ychwanegu ei 
drueni ; canys nid bywyd yw*r cwbl ag yr 
ydym ni yn ei fyw yma. Pan ddywedodd 
Job, Dyn a aned o wraig sy fyr o ddyddiaUy 
mae'n dangos yn union-gyrchol y trailed 
sydd yngl^n k hwynt, gan ychwanegu, a 
llavm helhuV. Oblegid hyn galwai'r 
Groegiaid y dydd cyntaf o oes dyn wrth yr 
enw Dechreuad ymgyrchiadau. Yr ydym yn 
dyfod i fywyd, ac yn myned allan o bono, 

• 1 Cor. vii. 31. ' Job xiv. 1. 



IV.] DYSGA FARW 41 

gyd £Lg arwyddion o dristyd. Mae dyn ar ei 
ddyfodiad cyntaf i'r byd, ebe St. Awstin, yn 
faban tyner; ac er na all siarad, mae trwy 
ddagrau yn prophwydo am y trallodion a 
ddigwyddant ym mywyd dyn ®. 

Deuwn yn awr i son am ein hadenedig- 
aeth trwy ras. Onid ydym yn ein bedydd 
yn cymmeryd arian ernes i ymladd brwydr 
dan faner Crist ein Capten ? " Ac ni raid i 
ti mo'r meddwl/' ebe St. Awstin, " nad oes 
i ti r5rfela yn erbyn lEaws o elynion, canys 
bid hyspys i ti y rhyfela IKaws o elynion yn dy 
erbyn 6i^." Darlunia Cyprian y rhyfel hwn 
fel yma: " Os bydd i ti, O ddyn, orthrechu 
cybydd-dod, fe ruthra rhyw nwyd arall i'th 
erbyn ; os tagi di y nwyd honno, cais gwag- 
ogoniant dy lithio ; os dirmygi di wag-ogon- 
iant, cais llid a dialgarwch dy danio ; os 
Uonyddir y llid, yna chwydda balchder di; 
OS gostyngi'r balchder, bydd rhyw elyn arall 
yn sicr o ymosod arnat^'' Fel pe na bai 
hoU fywyd dyn yn ddim amgen na hifio a 
haccio'n barh^Lus bennau'r hen sarph, sef 
pechod, y rhai ydynt yn tyfu o'r newydd er 
eu torri ymaith, fel pennau'r sarph hydra 
gynt. Y gelyn diweddaf a ddinystrir ywW 
angau^; yr hyn sy'n dangos y bydd ein 
gelynion yn ddiddiwedd, hyd nes y delo 

' Nondum loquitur, et tamen prophetat. 

' Aug. de Pug. Animse. ^ Cyprian de Mor. 

* 1 Cor. XV. 26. 



42 DISCE MORI. [pen. 

angau, a gorphen ei waith. Mi a glywais 
lais oV neff ebe St. loan, yn dywedydy Gw^n- 
fydedig yw y meirw^ y rhai sydd yn marw yn 
yr Arglwydd; canys y maent yn gorphrvys 
oddi vyrth eu llafur ^: canys nid yw'r saint yn 
gorphwys, hyd nes y byddo gorphwysfa a 
gw^d yn cyd-gyferfod t'u gUydd. 

Yn y byd hwn, y cnawd jrw*r maes ar yr 
hwn y rhaid i ni lafurio'n ddibaid. Pechod 
yw'r Jebusiad, yr hwn sy fyth yn ein haf- 
lonyddu. Y byd yw Uysfem plant Duw, 
ac sy fyth yn eu dwrdio. Grorthrymderau 
yw'r dyfroedd He mae ein Gideon yn ein 
profi, a ydym yn filw^ cymmwys i ymladd 
ei ryfel Ef ai peidio *. 

Yr ydym yn darllen fod yr Israeliaid yn 
tuchan llawer yn yr anialwch *, gan dybied, 
ar ol cael eu gwared o'r Aipht, y caent bob 
peth yn felus ac wrth eu bodd : ond siom- 
mwyd hwy; canys y mae Duw yn cadw'r 
melusdra nes y delom i wlad yr addewid. 
Ni wiw i ni ddisgwyl cael ein dedwyddyd 
yma; mae Duw yn cadw hwnnw nes y 
delom i'r Ganaan nefol. Yr ydym yma bob 
dydd yn casglu manna; ond pan ddelo'r 
Sabbath parhlus, ni raid i ni gasglu mwy. 
Rhoes Joseph luniaeth i'w fix)dyr ar y ffordd ; 
ond cadwyd y sachau llawnion, nes y cyr- 

' Dat. xiv. 13. * Barn. vii. 5. 

* Num. xi. xvi. xxi. 



IV.] DYSGA FARW. 43 

haeddasant d;^ eu tad *: felly nid yw Duw yn 
rhoi i ni yma ond prawf a rhagflas o'i dda- 
ioni ; ond cedwir y sachau llawnion yn dry- 
soredig, nes y delom i'w deymas nefol Ef. 

Yn y fuchedd hon, Adda, trwy chwys dy 
wyneh y bwytteifara; ie, trwy lafur y hwyttei 
honi holl ddyddiau dy einioes, hyd pan 
ddychwelech iW ddaear; ohleqid o honi y'th 
gymmmvyd': megis pe na bki dyddiau dVn, 
o achos pechod, ond dyddiau o alar ; canys 
y mae i bob dydd ei dr^tyd *, ac i bob nos ei 
dychryn ^. Felly gwir yn hyn yw diareb yr 
henafiaid, '* Trallod, yn hytrach na bywyd, 
yw bywyd dyn." 

Y neb y mae iddo olud a chyfoeth, mae'n 
byw mewn trafferth, ac yn gorfod carcharu 
ei arian dan gloiau a barrau, rhag iddynt 
ddiengyd. Od yw'n dlawd ac anghenog, 
mae'n byw mewn galar, gan fod tlodi yn 
orthrwm ar natur dyn. Od yw mewn 
sefyllfa uchelfri, naill ai mae'n cynfigennu, 
neu ynte cynfigennir wrtho : felly nid yw prif 
ddedwyddyd bydolion ond annedwyddyd, a 
dim ond traeni rhwysgfawr. Os gwrand^wn 
ar Augustus, er cymmaint ymherawdwr yd- 
oedd, ni a'i clywn yn dymuno bod yn ddyn 
cyflfredin yn hytrach na mwynh&u holl 
deymas ymherodrol y Grorllewin. Byddai 



• Gen. xlii. 25. ' Gen. iii. 18, 19. 

* Mat. vi. 34. « Ps. xci. 5. 



44 DISCK MORI. [pen. 

Cyrus brenhin Persia yn dywedyd, " Pe 
gwyddai dynion y pryder diderfyn sydd 
yngl^ with goron ymherodrol, yr wyf yn 
tybied na wnai neb gymmaint a phlygu i'w 
chodi i fynu oddi ar lawr." Os oedd y 
gw^r hyn, y rhai gogoneddusaf ym mblith 
dynion, yn canfod mai blinder yspryd oedd 
eu holl rwysg, mwy o lawer y dylai enaid 
y Cristion benderfynu peidio a chanu ei 
orphwys-g^n beraidd, nes y delo i gyd-uno 
ym mheroriaeth c6r Uawen saint ac angylion 
yn y nefoedd fiy. 

Mae hyfiydwch pechod yn felus fel y 
gwin, ar y cyntaf ; ond yn y diweddy fel y 
dywed Salomon, efe a frath fel sarph, ac a 
biga fel neidr\ Mae pechod fel y pren 
rhosyn, ar yr hwn, wedi i'r blodeuyn syrthio, 
nid oes yn aros ond y pigau. Mae pechod 
fel tragedi ar y chwareufwrdd, yn dechreu'n 
floddest, ond yn terfynu'n llawn o ddychryn- 
feydd. 

Ac yn y cyfamser, onid ydym yn gweled 
y pechodau eu hunain yn gwobrwyo eu dilyn- 
w^r k Uawer o dristwch a lliaws o wendidau 
ac anhwylderau yn y diwedd, a bod y pech- 
odau harddaf a thlysaf yn diweddu'n fjniych 
mewn dygn dlodi? Oni ddywed St. loan 
fod y byd yn myned heibiOy a^i chwant hefyd^? 
ac onid yw'n chwareu'r Judas k dynion, ac 

^ Diar. xxiii. 32* ' 1 loan ii. !?• 



IV.] DYSGA FARW. 45 

yn eu bradychu i Satan, gan ddywedyd 
wrtho, Satan, yr hwn a gusanwyf, fel arwydd 
ffuantus o gariad, cymmer hwnnw, ac ar- 
teithia ef. Gallai hyn, debygid, fod yn 
ddigon i ddiddyfnu dynion oddi wrth serch y 
byd hwn, ac i beri iddynt ddiangc gyd k Lot 
o Sodom, a chyd k'r saint o Babilon, (sef 
cariad at y byd pechadurus hwn,) rhag idd- 
ynt fod yn gyfrannogion o'r gosp sydd yn 
dyfod ar ei gwarthaf hi. 

Yn awr i ddyfod i son ychydig am gyflwr 
y rhai sydd yn y byd hwn, ag y mae eu heti- 
feddiaeth fry ; Beth y^ y fiichedd hon iddynt 
hwy ond cefnfor o drallodau, He y gyrrir 
hwy oddi amgylch gan ymchwydd tonnau a 
rhyferthwy ystormydd lawer? ac maent yn 
teimlo fod eu mordaith hon yn llawn o 
chwerwder. Rhag iddynt ymbleseru gor- 
mod wrth nofio yn ol ac ym mlaen ar ddyfr- 
oedd digrifwch bydol, mae Duw yn rhoi 
halast o ryw drallod yn eu Hong, fel y gwel- 
ont ychydig o gyflwr cyfeillion Duw ei Hun. 
Ni bu eri6ed Foses na byddai rhyw Jannes 
a Jambres yn ei wrthwynebu '. Ni bu eri6ed 
Joseph da, na byddai rhywrai yn nhy ei dad 
yn anhynaws wrtho*. Ni bu erioed EKas, 
na byddai rhyw Jezebel yn ei hela\ Ni bu 
eri6ed St. Paul, na byddai rhyw Alexander 



' Exod. vii. 11, a 2 Tim. iii. 8. 

* Gen. xxxvii. 11. * 1 Bren. xix. 2. 



46 DISCE MORI. [pen. 

yn gwneuthur iddo ddrygau lawer^. Ni bu 
eri6ed barchedig Athanasius, neu esgob dysg- 
ediccaf a mwyaf llafiunis ei oes, na byddai 
rhyw sismaticiaid nwydus yn ei athrodi ar 
gam^ Rhaid i ni gan hynny ymfoddloni 
fod gennym elynion yn y byd hwn : nid rhyw 
ddamwain ddieithr ydyw hyn; canys coel- 
bren yr Hwn sy'n awr yn eistedd ar ddeheu^ 
law Duw yn y nef, oedd dioddef erledigaeth ; 
a dywedodd ein Ceidwad with ei ddisgyblion 
ddarfod i'r hen brophwydi gynt yfed o*r un 
gwppan, ddarfod iddynt oil ddi'oddef erledig- 
aeth ^ 

Oddi wrth y trallodion allanol hyn, gallwn 
ddyfod i grybwyll ychydig am yr helbulon 
ag sydd o'n mewn ein hunain ; He mae'r hen 
Adda, sef ein hanian lygredig, fel Agar y 
wasanaeth-ferch, yn llawn dirmyg tu ag at 
ei meistres Sarah, sef yr anian dduvriol ^ ; lie 
mae'r nwydau gwrthryfelgar yn cynghreirio 
yn erbyn Uywodraeth rheswni ; He mae ein 
hewyllys, fel Efa, fjrth yn ein cymmell i ym- 
gyrraedd at y ffirwyth gwaharddedig ; He raae 
pechod, fel Tarquin Falch, am ormesu a bod 
yn ben-Uywydd parh&us amom \ oni bai fod 
yr adgenhedledig, fel dynion gwrol a dian- 
wadal, yn ei fwrw allan o'i frenhiniaeth. Ac 
nid bychan yw'r llafurus waith yr ydys yn ei 

' 1 Tim. i. 20. ' Soc. Hist. Eccles. lib. i. cap. 20. 
• Mat. V. 12. ' Gen. xvi. 4. * Rhuf. vi. 12. 



IV.] DYSGA FARW. 47 

gymmeryd i ddwyn pawb yn ddeiliaid i fren- 
hiniaeth Yspryd Duw. 

Wrth foddio dynion, yr ydym yn ami yn 
cael mwy colled wrth anfod^o Duw ; wrth 
foddio Duw, (yr hyu yw'r peth goreu oil,) 
yr ydym yn fynych yn anfoddio dynion. 
Felly, pa ffordd bynnag yr edrychom, ni a 
welwn mai gwir a ddywed y gwr doeth; 
Blinder mawr a grewyd i hob dyn^ a iau drom 
sydd ar feibion dynwriy oV dydd y delont o 
groth eu mam^ hyd y dydd y dychwelont if am 
pob peth^ (sef y ddaear,) oV hvm sy'n eistedd 
ar deyrn-gadair gogonianty hyd yr iseUradd^ 
yr hwn sydd yn y pridd aW lludw '. Dyma 
gyflwr pawb yn gyffredinol ; pechaduriaid yn 
cael eu cospi, meibion yn cael eu ceryddu, 
a'r drygionus eu hunain yn cael eu dirfawr 
drallodi. Y rhai a addolant y bwysttil, ebe 
St. loan, nid ydynt yn cael gorphvyysdra ddydd 
na noSy na'r rhai a wnant bleser cnawdol yn 
eilun iddynt \ 

Gwelwch pa faint o bechodau, fel cynnifer 
o ellyllon, sy'n arfer aflonyddu y rhai sy'n 
byw'n benrhydd ac aflywodraethus. Ond tu 
ag at am y daionus, y rhai yn unig sy'n cael 
eu treio a'u profi, fel Simon o Cyrene, rhaid 
i bob un o honynt ymfoddloni dan ei groes i 
ddilyn Crist i'w deyrnas*. Ami yw'r hel- 

' Eccles. xl. 1. 3. ' Dat. xiv. 11. 

* Mat. xxvii. 32. 



48 DISCE MORI. [pen. 

bulon sy'n digwydd i bawb, ond yn enwedig 
i'r rhai sy'n myned o dom a Uaid yr Aipht i 
aberthu offrwm i Dduw *, yr Hwn a'u dwg 
hwynt i wlad dda, cofio am yr hon a all beri 
iddynt ddymuno, fel Dafydd, ar fod iddynt 
adenydd megis colommen, fel yr ehedont ymn 
aiihy ac y gorphwysont *. Gan hynny, nid yd- 
5^m annedwydd os gwelwn hyfrydwch trangc- 
edig y fuchedd hon ; ond dedwyddach ydym, 
OS gochelwn hwynt ; ond dedwyddaf oil, pan 
gymmero Duw nVn gwbl oddi wrthynt^ fel na 
bo amom mwy y cymheUiad gorthrymmus 
hwnibechu. 

Mae'n rhywfaint o gysur i'r ymdeithydd 
ymddiddan am derfyn ei daith. Yn Uawen y 
Le'r caethwas yu 'cyfrtf pa faint o amsel: 
sydd hyd flwyddyn y Jubili. Gall em perer- 
indod blinderus a'n gorthrymmus gaethiwed 
hwn yn gyfiawn ein hannog i gofio'n ddwys 
am em diwedd, ac i gymmeryd seibiant i 
fyfyrio ar y pethau hyn\ fel y dywed St. 
Paul. 

Ni fibdd Elias ond taith diwrnod rhag 
Jezebel, cyn dywedyd o bono, Digon yw ; yn 
awTy Arglwyddy cymmer fy einioes ®. Myn- 
nai yr angel i Tobit lawenychu ; attebodd 
Tobit, Pa lawenydd a all fod gennyf f,^ a 
minnau^n eistedd yma mewn tywyllwch^ ac heb 



* Exod. viii. 25. • Ps. Iv. 5. 

' 1 Tim. iv. 15. ■ 1 Bren. xix. 4. 






IV.] DYSGA FARW. 49 

weled llewyrch yr haul ® ? Mynnasai'r Babi- 
loniaid i blant Israel ganu caniad iddynt! 
Oh ! pa ganiad a allasent ganu iddynt, a 
hwythau'n gaethion mor alarus ^? Yma yr 
ydym ninnau yn ffoi, fel Elias, rhag llawer 
Jezebel. Yma'r ydym yn eistedd, fel Tobit, 
mewn tywyUwch, heb weled y gwir oleuni 
sy'n tywynnu fry mewn gogoniant. Yma'r 
ydym, fel plant Israel yn Babilon, yn gaeth- 
ion truain ; pa lawenydd a all fod gennym 
yn nyffryn dagrau, mewn corsdir mor isel, 
llaith, ac afiach, fel tir helyg Euphrates? 
Mae'r wlad bell hon yn Uawn angenoctid a 
thristwch ; dim helaethrwydd, dim cynghan^ 
edd a davmsiOy hyd nes y dychwelom i d^ ein 
Tad o wlad cibau'r moch^ Tra'r ydym 
y tu hwn i'r lorddonen, yr ydym ynghanol 
lliaws o brofedigaethau ; ac, a dywedyd y 
gwir, ni wiw i ni ddisgwyl amgenach ; ac yr 
ydym yn profi mai gwir yw dywediad St. 
Awstin, *' Beth yw hir fywyd, ond hir 
drallod^?" 

Yr ydym yn darllen am golommen Noah, 
ddarfod iddi, ar ei mynediad cyntaf o'r arch, 
fyned yn ol ac ym mlaen lawer tro ; (ac iawn 
y gaUai ehedeg jm uchel;) ond na's gallai 

* Tobit V. 13. Mae*r adnod hon yn y Vulgate, ond 
nid yn y Groeg, 

* Ps. cxxxvii. 4. ' Luc xv. 13. 25. 

* Quid est diu vivere, nisi diu torqueri. — August, de 
Ver, Dom. Serm. 70. 



50 DISCE MORI. [pen. 

gael gorphwysdra nes yr agorodd Noah flFen- 
estr yr arch, a*i derbyn i mewn yn ol*. 
Felly gall yr enaid, druan, ehedeg fry am 
ryw ennyd, trwy ddyrchafii ami uchenaid a 
deisyfiad i fynu at ei Dduw ; ac y mae Yntau 
o'r diwedd yn agoryd ffenestr ei arch nefol ; a 
dyna'r amser, ac nid cyn hynny, y mae'r enaid 
yn cael He diogel i wadn ei droed i orphwyso 
byth. Y dynion da hynny y dywed yr apos- 
tol St. Paul, yn yr unfed ar ddeg o'r Hebre- 
aid, nad oedd y byd yn deilwng o honynty 
a grwydrasant mewn crwyn defaid mevm an- 
ialwch, yn gystuddiol, yn ddrwg eu cyfiwr^; 
gan eglur ddangos mai nid o'r byd hwn, 
He y cawsant saled croesaw, yr oedd eu go- 
goniant ; a hod eu gobaitk hwy yn llavm tra- 
gywyddoldeb ^, sef gobaith am wobrwy mewn 
amser i ddyfod. 

Wrth weled ynte nad oes ond trallodion 
ynghyflwr y fuchedd hon, gelynion oddi fewn, 
gelynion o'r tu allan, peryglon ar bob llaw ^, 
gall myfyrdod Cristianus am ein hymadawiad 
o'r byd hwn ddangos i ni y bydd pob peth 
yn well ryw ddydd sy ger llaw. Gran y 
gwelwn jnte mai pererindod yw'r fuchedd 
hon, na feddyliwn am barhslu'n hir yma. 
Na thybiwn mai ein cartref yw'r flfordd i'n 
cartref ; ac na ddymunwn osod i fynu ein 



* Gen. viii. 9. » Heb. xi. 87, 38. 

• Doeth. iii. 4. ' 2 Cor. xi. 26. 



IV.] DYSGA FARW. 51 

gorphwysdra yma, He mae mor flin ein 
cyflwr ; He mae i ni gymmaint o wermod, 
a chyn Heied o fSl ; He mae gennym ^?\ry o 
achos i ddarUen Galamad Jeremi nag i ganu 
Caniad Salomon. Fel hyn y mae Duw yn 
dewis iddi fod, fel y gobeithiom am gartrefle 
araH, ac y disgwyHom am well gorphwysfa. 
Od yw pob creadm yn cyd^ocheneidio, mwy o 
lawer y dylai dyn, y rhagoraf o'r creaduriaid, 
ocheneidio, gan ddisgwyl y mahwysiad, sef 
prynedigaeth ein corph ®, yr hwn a roddir i ni 
yn adgyfodiad y cyfiawnion. 

Pan fynnai'r prophwyd Micah ddyrchafu 
calonnau pruddion y bobl yn amser eu caeth- 
iwed, efe a ddygodd ar gof iddynt eu hym- 
adawiad, fel hyn; Codwch^ ac ewch ymaith; 
cany 8 nid dyma dch gorphivysfa^. Yr un 
modd, i godi gronyn ar em hysprydoedd 
blinedig nmnau, ynghanol ein mynych hel- 
bulon, mae dyrchafiad ein calonnau, trwy 
fyfyrio ar ein diangfa o*r caethiwed daearol 
hwn, He mae'r enaid yngharchar, yn dwyn 
i'n golwg y cyflwr dedwydd sy'n dyfod, pan 
y cawn orphwysdra, yr hon a rydd derfyn ar 
ein holl symmudiadau, a gorpheniad ar ein 
holl lafiirwaith. 

• Rhuf. viii. 22, 23. » Micah ii. 10. 



E 2 



52 DISCE MORI. [pen. 



PENNOD V. 

Y dylai ystyriaeth oW fuchedd a ddaw ein hannog i gofio 

am ein diwedd, 

Mae'n wirionedd mewn atbroniaeth naturiol, 
y rhaid i'r sawl a fynnont weled y ser a*r 
planedau ganol dydd, ddisgyn yn isel iawn i 
ryw bydew neu fiynnon ddofix, ym mhell o 
oleuni y terfyngylch lie byddont yn byw. 
Felly rhaid i'r sawl a fynnont edrych ^ lly- 
gaid yr enaid ar lewyrch a gorfoledd y byd a 
ddaw, ymddidol ym mhell oddi wrth hoff- 
derau a hyfrydwch y byd hwn isod. Ni 
chafodd y bobl archwaethu'r manna, nes 
ymadael i lefain yr Aipht \ 

Tra nad oedd ein hynafiaid yn gweled ond 
bythod gwiail gan neb, nid oeddynt yn gofalu 
am well adeiladau ; ond pan welsant dai mwy 
golygus, dechreuasant ddirmygu'r hyn oedd 
o'r blaen yn ddigon cymmeradwy ganddynt. 
Felly ninnau, tra'r ydym yn rhoi ein serch 
ar bethau bydol, nid ydym yn disgwyl gwell, 
nac yn edrych am uwch ; ond pan unwaith 
y caffom flas ar bethau nefol, yr ydym yn 
dechreu anhoffi yr hyn oedd o'r blaen wrth 
ein bodd, a chasiu y goreu o wrthrychau ein 
dymuniadau blaenorol. 

Gan hynny, fel yr oedd Zaccheus, tra'r 

' Exod. xvi. 15. 



v.] DYSGA FARW. 53 

ydoedd yn y dyrfa, yn sefyll ar le rhy isel i 
weled Crist, nes y dringodd i'r sycamor- 
w^dden^; felly ninnau, tra ynghanol gor- 
mod o helyntion bydol, ydym yn rhy isel ar 
lawr ; a rhaid i ni ddringo i'r b6r sycamor- 
w;^dden, sef myfyrdod ar bethau nefol, fel y 
gallom yno ac oddi jmo ganfod Uawenydd 
Israel, sef godidowgrwydd y byd a ddaw. 

Cyfod, rhodia trwyW wlad; canys i ti y 
rhoddaf hP^ medd Duw wrth Abraham. Ac 
iaith Duw wrth Ffydd ydyw, Cyfod, gwel dy 
etifeddiaeth nefol ; dynaW ddinas lie y cei di 
byth breswylio^n ddedwydd. 

Bydd y morw;^r, ar ol cael eu euro gan y 
dymmestl ar donnau peryglus y cefnfor, yn 
gweiddi gan lawenydd pan ganfyddont y 
porthladd. A llawen y gall y Cristion weled 
o bell, ar ol cynnifer o ystormydd y byd bwn, 
ei borthladd nefol a thragywyddol ; a gall 
cofifa am hyn beri i ni ddymuno, gyd k St. 
Paul, am gael ymddattod, a bod gyd d Christ *, 
ac atteb, gyd ai'r saint yn Uyfr y Datguddiad, 
i'r hwn a ddywedodd, Yr wyf yn dyfod ar 
frySy a dywedyd wrtho, Yn wir tyred, Ar- 
glwydd lesu ^. Yma jv ydym yn hau mewn 
dagrau ; yno mae'r man lie cawn fedi mewn 
gorfoledd^. Yr ydym yma yn aelodau o'r 
Eglwys filwriaethus, lie nad oes dim ond 

* Luc xix. 3. * Gen. xiii. 17. 
^ Phil. i. 23. * Dat. xxii. 20. 

• Ps. cxxvi. 5. 



54 DISCE MORI. [pen. 

rhyfela ; cawn yno fod yn rhan o'r Eglwys 
fuddugoliaethus, lie nad oes dim ond gor- 
foleddu. 

Yr oedd tabemacl a theml yr Hen Des- 
tament yn gysgodau o'r fiicliedd hon, ac o'r 
bywyd a ddaw : y tabemacl, am ei fod yn 
symmudol, oedd debyg i gjrflwr y fuchedd 
hon'; a'r deml, am ei bod yn safadwy ac 
ansymmudol, oedd gyffelyb i fwynhM y 
bywyd a ddaw*. Yr luddewon yn unig 
oedd yn dyfod i flFurfio'r tabemacl ; ond yn 
adeiladaeth y deml, yr oedd gw^ Tyrus a 
Sidon, yngh^d & tbrigolion Judea, sef lu- 
ddewon a Chenhedloedd, oil yn cyd-weith- 
redu, megis hefyd yn y deml ysprydol, lie ni 
chlywir fyth swn morthwyl yn y gwaith. 

O Arglwydd, ebe Dafydd, gto^n fyd pres^ 
wylvy^r dy dp^y lie mae Mab Duw mewn 
gogoniant yn Uewjrch i'w llygaid, yn beror- 
iaeth i'w clustiau, yn bereidd-dra iV genau, 
ac yn foddlonrwydd iV calon ; lie y c^t ei 
adnabod Ef wrth ei weled, ei fwynhau wrth 
ei adnabod, ei gam wrth ei fwynhdu, a der- 
byn dedwyddyd tragywyddol a thragywydd- 
oldeb dedwydd wrth ei gam : a dyma'r 
gamp am yr hon yr ydym oil yn rhedeg\ y 
goron am yr hon yr ydym oU yn ymladd *. 
Mae ein holl wylio, ein hymprydio, a'n 

' 1 Sam. vi. 3. '1 Bren. viii. 13. 

^ Ps. Ixxxiv. 4. * 1 Cor. ix. 24. 

* 2 Tim. iv. 7. 



v.] DYSGA FARW. 55 

gweddio, yn debyg i waith Jacob yn ym- 
drechu &'r angel ; Ni'th ollyngafy onVm hen- 
dithi *, eb efe wrtho. 

Mae pob peth mewn natur yn gofyn per- 
ffeithrwydd : dywedir nad yw'r nefoedd, am 
eu bod yn ysgogi'n barhdus, na'r angylion, 
am eu bod fyth yn esgyn ac yn disgyn, ddim 
wedi cyrraedd eu llawn berffeithrwydd ; na 
dyn yn enwedig, yn symmudiadau y fochedd 
helbulus hon, nes y cyrhaeddo gyflawniad ei 
hoU obaith. Os oedd yr Apostol, er ei gipio 
i fynu i'r drydedd nef, a gweled yno ran o'r 
gwynfyd hwn, yn analluog i ddatgan ei ar- 
dderchowgrwydd ef, rhag mor uchel gwrth- 
rych ydoedd, (a pho mwyaf y meddyliai am 
dano, mwyaf ydoedd yn ei ryfeddu,) etto gallai 
ddywedyd cymmaint k hyn, Ni welodd llygady 
ac ni chlywodd dusty ac ni ddaeth i galon dyn, 
y pethau a ddarparodd Duw iV rhai aH car^ 
ant Ef*. Er cyrraedd mor bell ag y gall 
deall dynol gyrraedd, nid yw'r cwbl yn gyf- 
attebol i'r hyn ydyw'r gwynfyd hwn mewn 
gwirionedd; canys am bethau annherfynol 
ni's gall ein symadau fod ond annherfynol. 

Codi em Uygaid at belydr disgleiriol go- 
goniant Duw, He mae Uygaid yr eryr cryfaf 
ei olygon yn rhy weiniaid i syllu ; myned i 
mewn i ddyfiider ei ragoroldeb Ef, He gall 
camel suddo ; a gall byrder cyrhaeddiad 

» Gen. xxxii. 26. * 1 Cor. ii. 9. 



56 DISCE MORI. [pen. 

rheswm dynol beri i ni lefain, fel yr Apostol, 
Oh ddyfnder golud doethineb a gwyhodaeth 
Duw ' / Y rhai a ddeuant at y cefnfor, c&nt 
ddigonedd o ddwfr. er dyfod wrth y miliynau. 
i gymmeryd bawb lonaid ei law o bono. Er 
y byddo tyrfa na's gall tafod ei rhifo, etto 
mae gan Dduw ddigon o goronau i'w pennau 
oil, a phalmw;^dd i'w dwylaw, pan gSlnt ddi- 
lyn yr Oen i ba le byiinag yr elo, a gorphwys 
ar fynydd Sion, ac eistedd a theymasu gyd 

ag Ef ^ 

" Os gofynwch," ebe Lactantius, " i ba 
beth y gwnaeth Duw y byd, attebaf, er mwyn 
creu dyn ; os gofynwch i ba beth y crewyd 
dyn, attebaf, i addoli ei Greawdwr ; os gofyii- 
wch etto, pa ham y dylai dyn addoli ei Gre- 
awdwr, attebaf, fel y gwobrwyer ef ganddo '." 
Arglwydd, beth yw dyn pan gydnabyddit ef? 
neu fab dyn, pan wneit gyfrif o hono ® ? Wele, 
dyma ymysgaroedd trugareddau Duw, yr 
Hwn nid oedd dim ond ei drugaredd yn 
achos o'i drugaredd, ac unig ddiben yr Hwn 
oedd ei ogoniant ei Hun a'n UesM ninnau, 
yr hyn a elwir yn wobr mawr iawn ^. Yn hyn 
nid oes dim diwedd ar ei ddaioni, dim.rhif ar 
ei dosturiaethau, dim mesur ar ei ddoethineb, 
dim gwaelod iV haelioni. Fel hyn y mae 
Duw yn ymddwyn fel Duw ei Hun. 

' Rhuf. xi. 33. • Dat, vii. 9. 

' Lact. lib. 6. de Divin. Prsem. 

• Ps. cxliv. 3. • Gen. xv. 1. 



v.] DYSGA PARW. 57 

" Pe byddai cymmaint fiydd ar y ddaear ag 
a ddisgwylir o wobr yn y nef/' ebe Tertiilian, 
"Arglwydd daionus! gymmaint fyddai ein 
serch at y byd a ddaw*!" Ymfoddlonodd 
Pharaoh o'r diwedd i adael i'r bobl fyned i 
aberthu ; ond yr oedd raid iddynt adael eu 
hanifeiliaid ar eu hoi. Na ! ni adawai Moses 
ewin yn ol yn yr Aipht ^'' Felly rhaid i'n 
dymuniadau ninnau fyned gyd & ni, wrth 
gredu o honom wobr nchel y gwynfydedig- 
rwydd ag sy mor bell uwchlaw pob haedd- 
iant dynol a all fyth fod. 

Ysgrifena Seneca ddarfod i Alexander Fawr 
anrhegu rhyw ddyn tlawd S. dwy dalent o 
arian; a darfod i'r dyn synnu mor aruthr 
oblegid mawredd y rhodd, fel y dywedodd 
wrth y brenhin, "Nid wyf fi yn deilwng 
i dderbyn cymmaint rhodd:" ac attebodd 
Alexander, *'Fy nghjrfaill, nid wyf fi yn 
golygu beth yr wyt ti yn deilwng i'w dder- 
byn, ond beth sy'n gweddu i mi, sy'n frenhin 
mor fawr, ei roddi." Felly nid yw Duw yn 
golygu cymmaint beth ydym ni, greaduriaid 
annheilyngaf, yn deilwng i'w dderbyn, ond 
beth sy'n gweddu iddo Ef, sy'n Dduw pob 
trugaredd a mawrfrydigrwydd, ei roddi a'i 
ganiattslu. Addawodd Herod lawer, wrth 
addaw banner ei deymas ^ ; ond pan y mae 

* Si tanta in terris moraretur fides, quanta merces 
expectatur in coelis ! — Tertul. de Hah, MuL 
» Exod. X. 16. 24. ' Marc vi. 23. 



58 DISCE MORI. [pen. 

Crist yn rhoddi, mae Efe'n rhoddi teymas 
gyfan : Deuwch, fendigedigion fy Nhady der- 
byniwch y deymas *. 

Mae dynion weithiau yn had i addaw, ond 
yn grintach i gyflawni : ond nid nn felly yw 
Duw. Drachefn ; ym mhlith dynion, y mab 
hynaf yn unig yw'r etifedd ; ond mae holl 
feibion Duw yn etifeddion, a*r holl etifeddion 
yn etifeddu ; a'r etifeddiaeth y w teymas 
nef, i deymasu ac i lawenychu ynddi byth 
bythoP. Pe cydnabyddai dyn ei hapus- 
rwydd ei hun, byddai myfyrio ar y diwedd 
dedwydd hwn yn ddigon i beri na byddai mil 
o fydoedd o ddim gwerth yn ei olwg, ie, ac i 
ddjrwedyd, fel y Psalmydd, Fel y hrefaW hydd 
am yr afonydd dyfroedd, fellyW hiraetha fy 
enaid am danat ti, Dduw. Pa bryd y 
deuaf, ac yr ymddangosaf ger hron Duw ^? 

Wrth glywed y philosophyddion yn ym- 
ddadleu am anfarwoldeb yr enaid, fe ddy wed- 
odd Demetrius Phalereus, " Ys truan o ddyn 
ydwyf fi, yr hwn a fAm byw cyhyd ym 
mhleserau trangcedig y corph llygradwy 
hwn ! " Ni's gwyddom faint ein coUed, pan 
ydym yn coUi'r cyfleusdra i chwilio am ac i 
brynu'r perl drudfawr ag y dylai dyn werthu 
cymmaint ag a feddo er mwyn ei feddiannu '. 

Pan ddaeth y bobl i oror gwlad yr addewid, 
fel y darllenwn yn y ddeuddegfed ar hugain 

* Mat. XXV. 34. ' Rhuf. viii. 17. 

• Ps. xlii. 1, 2. ' Mat. xiii. 44. 



v.] DYSGA FARW. 59 

o Numeriy fe ddarfii i blant Reuben a Gad, 
heb barchu'r addewid a wnelsid mor fynych, 
erfyn ar Moses ar gael o honynt aros y tu 
yma i*r lorddonen, am fod yr ardal honno 
yn lie addas i*w gyrroedd anifeiliaid ® ; yr 
oeddynt yn malio mwy am hynny, nag am 
fyned i wlad sanctaidd yr addewid. Ac onid 
oes rhywrai yn y byd, yn yr oes hon, yn 
ddam-debyg i blant Reuben a Gad, yn dy- 
muno gwneuthur eu harosiad yma, heb 
ddewis myned ddim pellach, am eu bod yn 
maJio mwy am ddifyrrwch ac elw'r fuchedd 
d3rmhorol hon nag am lawenydd anam- 
gyffredadwy y bywyd tragywyddol? Ond< 
i'r gwir Israeliaid, blinder yw'r cwbl, hyd 
nes y delont i wlad eu gorphwysfa. Mewn 
pethau eraill, ebe Cyprian, yr ydym yn beio 
annioddefgarweh ; ond yn y disgwyliad am 
gjrmmaint daioni a dedwyddyd y nef, braidd 
nad yw annioddefgarweh yn beth canmol- 
adwy^. Owae fiy ebe Dafydd, fy mod yn 
trigo ym Mesech * . 

Mewn pethau a ordeiniwyd i ryw ddiben, 
oddi wrth y diben hwnnw y cymmerir 
mesur a rheol pob gweithrediad tu ag atto : 
y diben hwnnw yw'r peth blaenaf yn yr am- 
caniad, a'r diweddaf yn y cyflawniad. Yn 
awr, OS dedwyddweh yw diben dyn, yna ded- 



• Num. xxxii. 3. • Cyp*'- ^® Mor, 

^ Ps. cxxi. 5. 



60 DISCE MORI. [pen. 

wyddwch yw'r nod yr ydym yn annelu atto, 
a'r gwrthrych yr ydym yn ymgyrraedd am 
gael gafael amo, ym mha beth bynnag a 
gjrmmerom mewn llaw. Dymunir pob peth 
er mwyn dedwyddwch; ond dymmiir ded- 
wyddwch er ei fwyn ei hun yn unig. 

Nid oedd gwasanaeth saith mlynedd Jacob 
ond ysgafn mewn cydmariaeth k Rahel, am 
yr hon y gwasanaethodd *. Ac nid yw Uafur 
a lludded, nid am saith mlynedd, ond am 
hoU flynyddoedd ein heinioes, yn ddim wrth 
Rahel, sef y cyflwr prydferthach a ded- 
wyddach sydd i ddyfod. Ac y mae hyn yn 
attebiad i'r Atheist cableddus, ac i wrthddaidl 
cyfeillion Job, Pa les a wnaeth dy gyfiawnder 
i ti^ ? ac i'r rhai a feiddient ofyn heb wrido 
yn amser Malachi, Pa lesiant syddy er i ni 
gadv) gorchymynion Duw^? Ond y mae 
dedwyddaf wobrwy y byd a ddaw, yn eu 
taraw oil k mudandod ; a gall hyd yn nod y 
cymmorth a roddir yn y fuchedd hon eu 
taraw a syndod. 

Profwch fiW awr hon, medd Arglwydd y 
lluoedd, onid agorafi chwiffenestriWnefoeddy 
a thy walk i chwi fendith ^ Ac y mae hon, 
eb yr hen dadau ^ yn fendith o ran y flFordd, 
ac o ran y wlad. Yr hyn y mae Duw yn 
ei roi ar y flFordd, mae'r prophwyd Dafydd 

' Gen. xxix. 28. * Job xxxv. 3. 

* Mai. iii. 14. ' Mai. iii. 10. 

• Cyril de Fide ad Reg. Hil. de Unit. Pat. et Fil. 



v.] DYSGA FARW. 61 

yn ei grybwyll yn y Psalm gyntaf, lie mae'n 
son am gyflwr y gwr ni rodia ynghyngor yr 
annuwiolion ; Gw^n ei fyd, eb efe : a pha 
ham ? pa beth bynnag a wnely efe a Iwydda ^ 
Felly wrth son am y dyn sy'n ofni'r Ar- 
glwydd ; Gw^n ei fydy eb efe : ym mha 
beth? efe a gaiff weled plant ei blant^ a 
ihangnefedd ar Israel *. 

Dull y byd yw dull yr luddewon, y rhai a 
fyddent yn dwyn y gwin goreu'n gyntaf: 
ond y mae Crist yn cadw at ei dduU ei 
Hun^ sef cadw'r gwin goreu hyd yn ddi- 
waethaf. Dywedir am Isidorus, ei fod un- 
waith mewn gwledd fawr; ac wrth weled 
yno arwydd mawr o haelioni Duw i Want 
dynion, ddarfod iddo dorri allan i dywallt 
llawer o ddagrau; a phan ofynwyd iddo 
pa ham yr oedd yn wylo, attebodd yntau, 
*' Am fy mod yma'n ymborthi ar greaduriaid 
daearol, a minnau wedi fy nghreu i fyw gyd 
ag angylion : " megis pe buasai cofFa am yv 
amser i ddyfod yn tynnu ei serch, (fel y 
dylai dynnu serch pawb o honom,) i ddis- 
gwyl yn gysurlawn am dano. 

Mae ein cyrph yn rhodio ar y ddaear; 
ond fe ddylai ein heneidiau fod yn y nef, 
trwy nefol ddymuniadau: — a dylem fiurfio 
ein serchiadau yn debyg i lun Hong, sef yn gul 
oddi tanodd, ond yn Uydan ac agored oddi 

' Ps. i. 3. ' Ps. cxxxvi. 6. • loan ii. 10. 



62 DISCE MORI. [pen. 

amodd, mewn dynmniad calon am fwy gor- 
uchel cyflwT; coflFa am yr hwn, sydd fel 
cennadwri'r angel Grabriel, yn dwyn newydd- 
ion da o lawenydd mawr^: a gall hyn beri 
i'r fFyddloniaid atteb fel Hezedah, a dy- 
wedyd, Da yw gair yr Arglwydd ; bydd 
heddwchK " Yn y cyfemser/' ebe St. Awstin, 
"myfyried fy meddwl am dano, crybwylled 
fy nhafod ef, cared fy nghalon ef, ac na 
pheidied fy enaid byth k newynu a sychedu 
am dano\" Arglwydd y lluoedd, gw^n 
fyd y dyn a ymddiried ynot^. 



PENNOD VI. 

Ni raid i ni moW ofm angau ; a llawer llai, ofni myfyrio 

am dano. 

Pan welodd Moses ei wi'alen wedi troi*n 
sarph, hi a'i dychrynodd ef ychydig ar y 
cyntaf, ac efe a ddechreuodd encilio rhag- 
ddi ^ : ond ffwedi i Dduw beri iddo ymaflvd 
ynddi, efe I ganfo, trwy lawer o effeithku, 
y gwnaeth hi les mawr iddo ef ac i bobl 
Dduw. Felly ar yr olwg gyntaf, mae angau 

^ Luc ii. 10. * Esay xxxix. 8. 

^ Aug. Man. ult. cap. * Ps. Ixxxiv. 12. 

^ Exod. iv. 3. 



VI.] DYSGA FARW. 63 

yn dychrynu ein gwendid naturiol ; ond 
with hyderu yn Nuw, yr hwn sy'n ewyllysio 
nad arswydom, yr ydym yn ei ganfod yn 
foddion i barthu dyfroedd llawer o drallod- 
ion, i agor ffordd i ni i fyned trwodd o 
ddiffaethwch y byd hwn i wlad well o or- 
phwysdra. 

Rhyfedd ein bod mor groen-deneu a chyf- 
rif myfyrio am farwolaeth ya beth mor an- 
nioddefol i ni ! ie, cyfrif hyd yn nod y coffa 
am dano, fel yr oedd Ahab yn cyfrif presen- 
noldeb y prophwyd Elias, yn flinder gorthrwm 
i ni^! Canys y mae angau mor bell oddi 
wrth niweidio y rhai sy'n hyderu yn Nuw, 
fel ag y cant weled mai arweinydd hynaws 
yn hytrach ydyw, i'w harwedd adref i'w 
dinas eu hun, lie maent yn dymuno bod ac 
aros yn dragywydd. 

Math o angau yw'r hyn a alwn ni'n fywyd, 
am ei fod yn gwneuthur i ni farw ; ond yr 
hyn a gyfrifwn ni'n angau, bywyd yw yn y 
canlyniad, canys efe mewn gwirionedd sy'n 
gwneuthur i ni fyw. Y mae angau a eilw 
rhai yn bechod marwol; hwn yw angau yr 
enaid ; a dylem oil arswydo rhagddo : ac y 
mae ofn cymhedrol rhag angau naturiol y 
corph hefyd yn Uesol i'n diddyfnu oddi wrth 
ddeniadau pechod: ond ofni'r angau hwn, 
fel pe bai'n gwbl ddistryw a dadymchwel- 

' 1 Bren. xviii 17. 



64 DISCE MORI. [pen. 

iad i'n holl fodoliaeth, ni raid i ni, ac ni's 
dylem ychwaith. 

Mae'r apostol St. Paul, wrth son am y 
flydd anorfod ag oedd yn gynhaliad iddo 
ef, ac sy'n gynhaliad i bawb a obeithiant 
yng Nghrist, yn dywedyd, Ni a wyddom, os 
ein daearol dy o V hahell hon a ddattodiry fod 
i ni addlad gan Dduw^ sef t^ nid o waith 
llaWy tragywyddol yn y nefoedd ': felpe myn- 
nassd ddywedyd wrth erlidw^r ei amser ef, 
na's gallai trueni munud awr mo ddy- 
chrynu'r saint, na distryw y dyn oddi aUan 
mo'u brawychu, na merthyrdod mo'u di- 
galonni; oblegid y gwyddent fod eu trigle 
jm y nef, a'u bod wedi eu corphori yn ddinas- 
yddion y Jerusalem honno uchod *. 

Medrai pagan ddywedyd, " Prawf o feddwl 
dirywiedig yw ofn^;" mae ofn slafaidd yn 
gwbl anghyson a meddwl boneddigaidd. Y 
rhai cyfiawn sydd hy megis Hew ®, medd Salo- 
mon. Dywed naturiaethw^ fod y Hew mor 
ddewr, fel, er cael ei erUd yn ffymig, na 
phrysura mo'i gamrau i ddiangc, er gorfod 
marw o'r achos. Mor ddianwadal yr atteb- 
odd yr ail o'r saith mrodyr hynny, y rhai a'u 
rhoisant ei hunain i fynu oil yn wrol i gael 
eu harteithio, er mwyn amddiiTyn deddf eu 
Duw ! T^rfi, Ofrenhin, eb efe, wyt yn dwyn 

» 2 Cor. V. 1 . * Gal. iv. 26. 

* Degeneres animos timor arguit. — Virg. iv. 13. 

* Diar. xxviii. 1. 



VI.] DYSGA FARW. 65 

ein bywyd presennol oddi arnom ; ond Bren^ 
hin y nef a^n cyfyd i adgyfodiad bywyd tra^ 
gywyddol \ 

Gallai'r philosophydd ddywfedyd, " O bob 
peth arswydus, angau yw^r mwyaf ofnadwy '. 
Ond fel arally mae gyd si Christionogion. 
Dywedodd Tertulian wrth erlidw^r ei amser' 
ef, '^nad oedd eu creulondeb ond yn agor^ 
drws i gystuddiol bobl Dduw, drwy'r hwn y 
gallent yn gynt fyned i mewn i gyflwr o 
ogoniant ; a'u bod hwy gan hynny yn^ 
croesawu angau •.*' Pa ham yr ofnaf yn am-- - 
ser ddfyd ^ ? ebe Dafydd ; fel pe na welsai un 
achos i ofni angau, er cymmaint y mae natur 
yn dechreu ysgryttian wrth glywed son am 
dano. Ni's gallai Hilarion lai na synnu fod 
ei enaid mor hwyrfiydig i ymadael, ae yntau 
wedi gwasanaethu Duw, a Duw wedi ei was- 
anaethu yntau, am gynnifer blwyddyn hir ^, 

With ystyried angau jrnddo ei hun, yr 
ydym yn naturiol yn ei ofiii; ond wrth 
ystyried angau fel moddion i'n dwyn at Grist, 
gallwn yn ewyllysgar ei gofleidio. Pan wel- 
odd Jacob gerbydau'r Aipht, a deall wrth 
hjnnny fod ei fab Joseph etto'n fyw, dad- 
ebrodd ei ysprydoedd Uewygol, ac efe a 
ddywedodd, Affel y gwelwyf ef cyn fy marw \ 
Felly pan y mae ffydd yn dwyn i ni gynnifer 

' 2 Mac. vii. 9. * Arist. Ethic, lib. 3. 

' Tertul. in Apolog. ' Ps. xlix. 5. 

* Hier. de Vit. Hilar. » Gen. xlv. 28. 

[881] F 



66 DISCE MORI. [pen. 

o dystiolaethau fod ein Joseph yn fyw, gall 
enaid y Cristion ymgysuro yn ei boenau, a 
dywedyd, " Yn enw Duw, poed i mi ferw, fel 
y gwelwyf Ef.'' 

. Yn awr, tu ag at am y cyrph Uygradwy 
hyn, nid yw angau o mi niweid iddynt. 
Nid yw o niweid yn y byd i'r had fod ychydig 
bridd yn cael ei gribinio drosto, am ychydig 
ennyd ; efe a egina trwy'r pridd, ac a flag- 
ura, ac a ddwg ffrwyth yn ei bryd. Felly 
nid yw o niweid yn y byd i*n cyrph hyn gael 
eu bwrw i'r pridd; canys er eu hau mewn 
gwendid^ cyfodir hwy mewn nerth ; er eu hau 
yn gyrph anianoly cyfodir hwy'n gyrph y«- 
prydol; er eu hau mewn ammharchy cf/fodtr 
hwy mewn gogoniant *. 

Gwyrddlesni olew;^dden Noah dan y dwfr 
diluw, — ^blaguriad gwialen Aaron^, — ^achub- 
iad Jonah o ddyfiider y m6r *, — ^y Dais ag sy*n 
galw, Dychwelwchy feibion dynion^y — ^hyder 
Job y caffai weled Duw &'i lygaid ei hmi, 
ac nid arall ^, — prophwydoliaeth Ezeciel am 
yr esgym sychion, y denai asgvrm at ei 
asgwrn *: gall yr holl bethan hyn godi ynom 
obaith gorfoleddus, a'n siripU jm erbyn holl 
ofh a dychryndod marwojaeth. Ond ad- 
gyfodiad ein Ceidwad Cri^t, dyna yw cjrsm' 
yr holl gysuron i gyd. " Llais Crist," ebe 

* 1 Cor. XV. 43. * Num. xvii. 8. 
' Jonah ii. 10. ' Ps. xc. 3. 

• Job. xix. 27. • Ezek. xxxvii. 7. 



J 



VI.] DYSGA FARW. 67 

St. Awstin, "yw Uais Cristionogion trwy 
Grist S sef, angauy pa le mae dy golyn? 
O ufferUy pa U ma£ dyfuddugoliaeth'^? 

Fel yr oedd Crist yn achos effeithiol o'n 
hadgyfodiad ni, felly'r oedd ei adgyfodiad ef 
yn gysgod o'r eiddom ninnau. Gan iddo ef 
adgyfodi, cawn ninnau oil adgyfodi. Pan 
fo'r achos yn gryfach, mae*r effaith yn gryf- 
ach. Od oedd pechod Adda, yr hwn oedd 
yn enaid byw, yn achos i angau deymasu ar 
bawb; mwy o lawer y bydd adgyfodiad 
Crist, yr Hwn sydd yn Yspryd yn bywMn, 
yn alluog i adgyfodi pawb ag sy'n credu i 
obaitb bywyd tragywyddol '. Pa lawenydd 
mwy na gallel ei adnabod Ef, a grym ei 
adgyfodiad Ef^? Dangosodd Crist wrth 
ferw, pa beth a ddylem ei ddioddef ; ac wrth 
adgyfodi, am ba beth y dylem obeithio, sef y 
cyfyd yr boll esgym sydd yn Grolgotha *, ac 
y daiflf y rhai sy'n cysgu yn Uwch y ddaear 
glywed Ueferydd Crist wrth Lazarus, Tyred 
allan ®. Wrth hynny, er i angau ein llyngou, 
fel y Uyngcodd y pysgodyn Jonah; a'n 
rbwymo, fel y rhwymodd y Philistiaid Sam- 
son ; etto nyni a ddeuwn aUan, wedi torri 
ein rhwymau, fel aderyn o fagl yr adarwpr ; 

* Vox Christ!, vox Christ ianorum. 

* 1 Cor. XV. 55. ' Rhuf. v. 14. 

* Phil. iii. 10. * Dan. xii. 2. 
' loan xi. 43. 

f2 



68 BISCE MORI. [pen. 

a chawn ddywedyd, Yfagl a dorrwyd^ a nin- 
nau a ddiangasom^ 

lawn y gall y rhai hynny ofni angau, ebe 
St. Cyprian, y rhai nid oes ganddynt ffydd 
yng Nghrist ; ond am y rhai sy'n aelodau 
o'r Pen hwnnw a faeddodd rym uflFem a 
marwolaeth, mae angau iddynt hwy yn elw, 
ac yn arweinydd hynaws i'w tywys i fythol 
orphwysfa. Hyn yw'r achos y dywedu* am 
y rhai sy*n meirw felly ar ol adgyfodiad Crist, 
mai huno y maent ; y rhai a hunasant yn yr 
lesu *, medd St. Paul ; ac y maent yn gar-^ 
phwys oddi wrth eu llafur ^ : ac y mae Duw 
yn rhoi iddynt drigo mewn diogelwch tra- 
gywyddol. 

Ni ddylem ynte ofiii huno felly, canys y 
mae'r hAn hwn yn dadflino'r Cristion gwedi'r 
llaftir caled. Mae'r dyn Uaiurus gweithgar, 
ar ol cadw noswyl, yn ami yn cysgu'n dawel- 
ach na Dives yn ei balas marmor, ar ei wely 
ifori, He mae'n troi ac yn trosi'n anesmwyth : 
aid tawel y mae'r cyfi?yw yn cysgu nac mewn 
bywyd nac mewn angau ; a gwirir am danynt 
y geiriau hyn. Oh angau, mor chwerw yw 
coffa am danat ^' Ar ol rhodio trwy anialwch 
anhyffordd allan o ffyrdd y gvdrionedd, ebe'r 
gwr doeth, hwy a lefant aUan, Pa fudd sydd 

' Ps. cxxiv. 7. • 1 Thes. iv. 13. 

" Dat. xiv. 13. * Eccles. xli. 1. 



VI.] DYSGA FARW. 69 

i ni falchder ? a pha les a vmaeth golud i 

Yn wir nid yw'r tir diffaeth a digynnyrch 
hwn ddim yn dwyn i ni, ar ol ein hoU dra- 
fferth, ond cnwd o betnisder, trailed, ofn, a 
blinder yspryd. Y rhai sydd wedi llafurio yn 
y winllan, a bod mewn mynych anhunedd ac 
ympryd, cant hwy orphwyso oddi wrth eu 
llafur, a huno i gyfodi dra<;hefii yn gyrph 
ysprydol, pan godo Haul Cyfiawnder mewn 
bythol ogoniant. Am y rhai hyn y dywed 
yr Apostol, Ni ewyllysiwn i chm fod heb 
wyhod am y rhai a hunasant, na thristaochy 
megis eraill^ y rhai nid oes ganddynt obaith *. 
Mor gymmeradwy ynte y gall angau fod 
gennym ni, y rhai, wrth farw, ydym yn huno ; 
ac wrth huno, yn gorphwys oddi wrth hoU 
draUodion bywyd helbulus ! 

Drachefii ; ^n mai teym-ged yw marwoL 
aeth, rhaid i bawb o honom ei thalu ; a chan 
fod yn rhaid i ni ei thalu, rhoddwn hi'n 
wirfoddol, a chyflwynwn hi i Dduw fel an^ 
rhegy pan y mae arnom ei thalu fel cyfiawn 
ddyled *. Pe na buasai gennym amgen go- 
baith nag am gyflwr tymhorol a thrangcedig, 
gallasem arswydo ; canys pe felly, siommid 
ni, wrth farw, am ein holl ddedwyddwch. 
Ond pan wnaeth Duw ddyn o bridd y ddaear, 

* Doeth. V. 6—8. » 1 Thes. iv. 13. 

* Chrys* Homil. 10. in Mat. 



70 PISCE MORI. [pen. 

Efe a anadlodd yn eifroenau efanadl einioes ; 
aW dyn a aeth yn enaid byw ^y ac nid yn enaid 
marw. 

Ysgrifena Cesar, y byddai tyb y Der- 
wyddo^, y rhai a ddysgent fod yr enaid yn 
parh^u ar ol ymadael &'r corph, yn gwneuth- 
ur llawer o'u dilyuw^ yn eofii a dewrion 
mewn amgylchiadau o bwys n pherygl, ac yn 
lleih^u ofn angau yn y rhan fwyaf o honynt ^. 
A gallai Cyrus fawr, pan yn marw, ddywedj^d 
wrth ei feibion, " Na feddyliwch, fy mhlant 
anwyl, na fyddaf yn parh&u i hanfodi mewn 
rhyw le, neu y diddymmir fi^n Uwyr allan o 
fodoliaeth^" Os gallai tyb noeth am ein 
parhad mewn byd arall fod o gymmaint grym 
yn erbjm ofh angau, pa beth a eflFeithia ffydd, 
yr hon sy'n ein gwarantu, trwy dystiolaeth 
ddilys, am sicrwydd adgyfodiad gwynfydedjig 
ar ol marw 1 Os bu i'r patriarch fiyddlon 
Abraham adael ei fro a'i gen^dl, ar orchymyn 
yr HoUalluog Dduw, a mjmed i wlad es- 
tronol ^ pa mor wirfoddol y dylem ni adael 
y fro ddaearol hon, lie nad ydym amgen nag 
alltudion, a myned i'r man Ue mae ein car- 
trefle pri'odol ein hunain, a'n preswylfod dra- 
gywyddol ! 

Dyna oedd penderfyniad St. Ambros, yr 
hwn nid oedd yn ffieiddio bywyd, nac yn 

* Gen. ii. 7. • Caes. lib. 6. de Bel. Gal, 

' Xenoph. Cyrop, ' Gen. zii. 4. 



yil,] DYSGA FARW. 71 

arswydo marwolaeth; canys, eb efe, "Y 
mae i ni Arglwydd da." Dyna oedd fiydd 
Simeon, yr hwn, ar ol gweled Crist, a 
weddiodd ar iddo gael ei ollwng meum tang- 
nefedd ^. Dyna hefyd oedd ennill St. Paul, 
pan ddywedodd, Marw sydd elw^; gan fod 
angau yn ymddattodiad iddo, a chan mai 
oddi wrth y corph y caffai ei ddattod, a chan 
mai bod allan o'r corph oedd bod gyd k 
Christ. 

Wrth hyn y gwelwn na ddylai angau ei 
hun, a llawer Uai myfyrio am dano, beri i ni 
mewn un modd arswydo na dychrynu. Po 
mwyaf y myfyriwn L angau! UeLf oU yr 
ofhwn ef ; po Ueiaf yr o&wn ef, mwyaf oil 
yw ein fiydd. Pwy a^n gwahana ni oddi 
wrth gariad Crist ? ai gorthrymder, neu ing ^ ? 
Bendigedig fyddo Duw^ ebe St. Petr, yr hwn 
u'n hadgenhedlodd ni i obaith bywioly trwy 
adgyfodiad lesu Christ oddi wrth y meirw ^. 



PENNOD VIL 



Y dykti'r trallod meddwl ag sy'n digwydd ym mywyd 
dyUy ei gynhyrfu ifyfyrio am ei ddiwedd. 

Gellir dywedyd ddarfod i Dduw ddewis So- 
lomon, o ran ei ddoethineb, i fod megis yn 

• Luc ii. 29. ' Phil. i. 21. 

« Rhuf. viii. 35. • 1 Petr i. 3. 



72 DISCE MORI. [pen. 

flaenor mewn ymchwiliad pwysig, i wneuth- 
ur ymholiad ynghylch cyflwr y byd ; ac Efe 
a archodd iddo ddyfod ymlaen i ddatgan 
wrth bawb yr hyn a gafodd ei wybod yn y 
gwaith; ac yntau, wedi clywed a gweled 
natur y pethau sy dan haul, a gyhoeddodd y 
ddedryd hon arnynt oil; Owagedd a gor- 
thrymder yspryd ywW cwblK Dyna, mewn 
gair byr, y w cyflwr pawb yn gyffredinol ; y 
goludog yn anfoddlon yn eu bri, y tlodion 
yn dyddfii mewn galar, y dysgedig yn Uawn 
llafur diorphwys ; pawb, o ba sefyllfa bjninag, 
yn ddarostyngedig i drallodion a gorthrym- 
der yspryd ; fel pes dywedasai Solomon, *' Ni 
waeth i chwi beidio k chwilio am ddim arall ; 
gwagedd a gorthrymder yw'r cwbl." 

Bychan oedd yr acbos i'r Israeliaid chwen- 
nych parMu i fyw ym mysg eu meistred- 
gwaith yn yr Aipht ; a lleied achos a hynny 
sy gennym ninnau i chwennychu cael byw 
yn yr anialwch hwn, ym mhlith cynnifer o 
fleiddiaid. Gwyddom ddywedyd o'n Ceidwad 
Crist i ni, nad ydym o V byd hwn *, er ein bod 
yn y byd. Yma ni wiw i ni ddisgwyl am 
berffaith orphwysdra i'r corph, na Uwyr fodd- 
lonrwydd i'r meddwl ; gan hynny ^lU my- 
fyrio am waredigaeth fod o ryw ddiddanwch 
i'r enaid cystuddiol, yr hwn a all dywallt ei 
gi^ryn fel hyn, a dywedyd, " O na thjrwynnai 

* Preg. xi. 11. ' loan xvii. 16. 



VII.] DYSGA FARW. 73 

Uewyrch y dydd hwnnw, pan gaffwyf weled 
fy Mhrynwr ; pan gaffwyf fyned i'r man lie 
mae tangnefedd oddi fewn ac oddi allan ; pan 
gaffwyf ymddangos get bron g^ddfod Duw 
mewn gorfoledd, heb gael mwy mo'm gor- 
thrymmu gan flinderau, na'm haflonyddu 
gan ofalon, na'm molestu gan amheuon, ond 
cael byw mewn gorphwysdra am dragywydd- 
oldeb!'' 

Pa ddiddanwch a all dyn ei fedi, pa dawel- 
wch a all ei fwynhftu, Ue mae prinder yn 
Uawn trueni, a helaethrwydd yn llawn perygl ? 
Pa ffbrdd bynnag y taflom ein golwg, cawn 
ryw achos cwynofain, nes y gallwn ddywedyd 
hyd yn nod am chwerthin, ynfyd yw '; a chyd- 
synio k geiriau'r prophwyd, Truan wyf fi^ ac 
ar drangcedigaeth o^m hieuengctid ; dygais dy 
ofuy ac yr ydwyf yn petruso *• 

Gan fod gennym ynte leied achos yn y 
fuchedd hon i lawenh^u, leied achos i beri i 
ni hyfrydwch, Ue'r amgylchynir y meddwl 
gymmaint & gofalon, ac y molestir ef k gofid- 
ion, ystyriwn rhyngom k ni ein hunain dded- 
wydded yw y rhai sydd wedi angori mewn 
lie diogel, ar ol myned trwy dymhestloedd y 
mdr ystormus hwn. Bu i Noah dwysgen o 
flinder yn yr hen fyd ; bu i'r dyfroedd diluw 
ymchwyddo dano, a'r wybren yn dywyll ac 
athrist uwch ei ben ; o'r diwedd safodd yr 

* Vxeg, ii. 2. ^ Ps, Ixxxviii. 15« 



74 DISCE MORI. [pen. 

arch ar fynydd Ararat*; ac yna'r oedd 
Noah yn Jdfn Uawen. Poenwy'd Lot ym 
mhUth anwiriaid Sodom ; o'r diwedd anfon. 
odd Duw ei angylion i'w gymmeryd oddi 
vno'n gwbl*. Bu Elias dros ennyd yn 
athrist; eisteddodd dan fe^ywen^ ac a an- 
fonodd ei ucheneidiau i fyiiu i'r nef; o'r 
diwedd daeth y cerbyd tanllyd, ac yna nid 
oedd un Jezebel yn ychwaneff iV erlyn, 
dim gau-brophwydi m^ch i ymgynghreirio 
yn erbyn ei einioes. Gall y saint dan yr 
allor lefain dros amser,: Pa hyd^ Arglwydd ®? 
ond gwedi dioddef ychydig yn ychwan^, 
troir eu dirmyg yn ogoniant, a dagrau eu 
galar yn orfoledd a Uawenydd. 

Pa ham yHh ddarostyngir, fy enaid^ a pha 
ham y terfysgi ynof? ymddiried yn Nuw^^ 
ebe'r prophwyd, Ac eb efe hefyd, Yn amU 
der fy m^eddyliau o*m mewn^ dy ddiddanwch 
di a lawenychai fy enaid ^; gan ddangos with 
hyn, fel ag yr oedd gan y byd liaws o ofidiau 
i ymosod ar ei galon ef, felly fod gan Dduw 
liaws o gysuron i sirioli ei enaid ef yn eu 
canol i gyd. Oblegid^ ebe St. Paul, fel y 
mae dioddefiadau Crist yn amlhdn ynom m, 
felly trwy Christ y mae ein diddanwch ni hefyd 
yn amlhdu ^ 

* Gen, viii. 4. • Gen. xix. 17. 
' 1 Bren. xix. 5. ' Dat. vi. 10. 

• Ps. xlii. 11. * Ps. xciv. 19. 
. ' 2 Cor. i. 5. 



yil.] DYSGA FARW. 75 

Ein Harglwydd, gan wybod y caffai ei 
apoBtolion lawer o anghysur blin yn y byd, 
a addawodd yr anfonai Bfe iddynt, ar ol ei 
ddyrchafael i'r nef, Ddiddanydd arall '; canys 
ei bresennoldeb Eif oedd eu diddaawch hwy ; 
ac ar ol hynny, y caent yr Yspryd Gl^ yn 
gyd-garcharor gyd & hwy yn eu carcharau 
dyfnaf ; a pha fodd bynnag y niweidiai y by d 
hwynt oddi allan, y caent oddi fewn Ddi- 
ddanydd a barai iddynt lawenydd yn eu cys- 
tuddiau, a gorfoledd bythol yn y diwedd. 
Weithian, gan hyjany, er bod y baich yn 
drwm, etto qis^ cofio nad yw'r ffordd yn hir, 
yn ysgafnhllu'r baich. 

Pan ddycco'r premtis i gof fod blynyddau 
ei rwymiad ar fyr i derfynu, ac y cadarnhfiir 
ei ryddid iddo'r amser hwnnw, mae cofio hyn 
yn gwneuthur Uawer wythnos lafuras yn fwy 
ysgafn ac yn llai gorthrwm iddo. Mae'r 
teithiwr blinedig, with feddwl am y Uetty, 
yn tynnu ym mlaen yn siriolach yn ei siwmai 
&ith. Mae'r caethwas wrth gofio blwyddyn 
y Jubili, yn treulio blynyddoedd ei gaethiwed 
yn fwy amyneddus. Felly, ynte, ym mhlith 
yr amryw drallodion sy'n trist^u'r meddwl, 
gall myjfyrdod am ein diwedd leddfu'n fawr, 
OS nid cymmeryd ymaith yn llwyr, y gofidiau 
mwyaf oil. 

Ami ddrygau a gaiff y cyfiawn; ond yr 

' loan xiv. 16. 



76 DISC£ MORI« [pen. 

Arglwydd aH gwared ef oddi wrthynt oll^ ; 
naill ai trwy gymmeryd y gofidiau oddi wrth 
y cyfiawn, neu'r cyfiawn oddi wrth y gofidiau. 
Mawrion y w eu profedigaethau hwynt ; ond 
fe wna iachawdwriaeth gyflawn ymwared 
iddynt ryw ddydd, pan sycher pob dagrau 
oddi wrth eu llygaid, a phan fydd eu gwobr 
yn gymmaint mwy hyfryd iddynt, yn ol po 
mwyaf y bu gyrfa eu buchedd yn flinderog. 

Wrth weled gan hynny fod i ni gymmaint 
achlysur ar bob llaw i dreulio dyddiau'r perer- 
indod blin presennol mewn trallod ac iselder 
meddwl, oni ddylem ystyried y rhai hynny*n 
dra bendigaid, ag sydd eisoes wedi glanio ar dir 
o berffaith ddiogelwch, a chael eu gwared oddi 
wrth orthrymder llafur mor helbulus ? Onid 
yw'n sirioldeb i ni alw i gof y terfynir y 
frwydr hon ryw ddiwmod, ac y rhyddhfiir ni 
oddi wrth boenau'r cystuddiau chwerwon 
hyn? 

lawn y gallwn alaru ac wylo, fel Job a 
Jeremi, wrth feddwl am y dydd y daethom 
gyntaf i'r dyffryn dagrau hwn ; a mynych y 
gallwn syn-fyfyrio'n Uawen am dymmor ein 
hymadawiad allan o bono. Ar ol yr holl 
dristyd, a'r lleisiau bygy thiol hynny, daw 
lief allan o'r orseddfaingc, pan dywallter 
ph'iol y seithfed angel, ac a ddywed, Darfu ^ 
Er y gall Duw ddechreu trwy ddywedyd, Mi 

* Ps. xxxiv. 19. » Dat. xvi, 17. 



VIII.] DYSGA FARW. 77 

a'thfiinais ; etto Efe a fyn ddiweddu trwy ddy- 
wedyd, En' imi dyflino^ nVthflinaf mwyach ^. 



PENNOD Vin. 

Y dylai ankwylderau corpharol hefyd ein cymmell % 
feddwl yn ddifrifol am ein diwedd. 

Pan welodd Daniel brophwyd beth oedd 
cyflwr y bobl ynghaethiwed Babilon, a pha 
beth, yn ol pob argoel, (oni helpai Haw Duw 
hwynt mewn pryd,) oedd eu cyflwr yn debyg 
o fod, efe a feddyliodd fwyfwy am ei wared- 
igaeth ei hun a hwythau, ac a erfyniodd ar i 
Dduw edrych ar anhraith ei bobl, a'u rhydd- 
h&u o*r gaethglud, o herwydd ei ami drugar-- 
eddauK Pan ydym ninnau'n gweled ac yn 
teimlo beth yw, ac a fydd, cyflwr ein Babilon 
hon, sef poenau corph a chystudd meddwl, 
nyni a ddylem, yn ein defosiwn uchelaf i 
Dduw, feddylied am amser ein gollyngdod 
a'n gwaredigaeth oddi wrthynt oil. le, ys- 
tyriwn fod dydd yn dyfod, pan gaiflT y cyrph 
methedig hyn, ag sy'n agored i gynnifer o 
wendidau, y pen i wayw, yr ysgyfaint i bes- 
wch, y cymmalau i gnofeydd, a'r rhannau 
cryfaf i ddirdyniadau arteithiol ; pan gaiflf y 
cyrph hyn, meddaf, y rhai a fuant yn help i 

* Nahutn i. 12. ^ Dan. ix. 18. 



ht 



78 DISCE MORI. [pen. 

ddwyn pwys y dydd, gyd-fyw a chyd-lawen- 
ychu yngh^d &'r enaid gwynfydedig. 

Yn y cyfamser gallwn yn ein hoU wendidau 
hyn gofio gair y prophwyd, Ni ad yr Ar^ 
glwydd ei bobl, ac ni wrthyd efe ei etifedd- 
iaeth^. Gwyddai Dafydd mai arfer Duw 
oedd profi ei weision ; yn ei gystuddiau, gan 
hynny, efe a wnaeth y datganiad hwn ar ei 
ran ei hun a hw3rthaUy Hyn oil a ddaeth 
arnom^ etto nVth anghofiasom di^. Arfer 
ein Isaac ni jrw, yn gyntaf ein teimlo trwy 
orthrymder, ac yna ein bendithio. Gallwn 
ystyried fod Duw megis yn ein teimlo trwy'r 
gwendidau corphorol hyn; yna, wedi i ni 
ddioddef ychydig, efe a b4r i ni etifeddu'r 
fendith *. 

Er bod y gwynt yn chwythu'n oer, etto 
mae'n glanMu'r gwenith oddi wrth yr us : 
er bod y t^ yn Uosgi'n boeth, etto mae'n 
puro'r aur oddi wrth y sorod. Mae cys- 
tuddiau yn addysgiadau yn gystal ag yn 
ddioddefiadau ; canys y maent yn ami yn 
peri i ni Iwyr-ddirmygu pob digrifirch bydol. 
ac yn magu ynom ostyngeiddrwydd yspryd, 
edifeirwch, a thristyd calon, am ein pechodau 
a aethant heibio. 

Yn yr ail Psalm ar bymtheg ar l^ugain ar 
ol y ganfed, crybwyllir am gaethiwed y bobl 



* Ps. xciv. 14. • Ps.xliy. 17. 

* Gen. xxvii. 23. 



VIII.] DYSGA FARW. 79 

fel hyn ; Wrth afonydd Babilon, yno yr eis- 
teddasom, ac wylasom ; ac yn yr adnod nesaf , 
Ar yr helyg o^u meton y crogasom ein telynau *. 
Eisteddasom ; argoel o'u gostyngiad. Ac wyU 
asom; arwydd o dristyd ac edifeirwch. Crog- 
asom ein telynau; i ddangos eu bod weithian 
ym mhell iawn oddi wrth lawenydd a pher- 
oriaeth. 

Yr oedd hoU fywyd Solomon yn llawn 
Uwyddiant ; gan hynny ni a welwn ddarfod i 
Solomon anghofio Uawer ar Dduw ; ond yn 
holl fywyd Dafydd yr oedd llawer o adfyd ; 
gan hynny ni a welwn, wrth ei Psalmau edi- 
feiriol, ac eraill, y byddai Dafydd yn mawr- 
gofio Duw. 

Megis ag y mae'r ceryddon corphorol hyn, 
yn neUldnol, yn ami yn y diwedd yn foddion 
i'n Ues^u ; (canys weithiau, medd St. Jerom, 
cospir y rhan waethaf o ddyn, sef y corph, 
fel yr achuber y rhan oreu o bono, sef yr 
enaid, yn nydd y fisuii,) felly y maent, o ran 
yr achos o honynt, yn eflFeithiau cariad Duw ; 
canys er ei fod rai prydiau yn Dad ceryddol, 
etto Tad ydyw ; er ei fod yn Feddyg yn agor 
y briw, etto Meddyg ydjrw, Meddyg jm caru, 
ac am hynny Meddyg yn iachslu. Ni raid i 
ni ond hyspysu ein doluriau iddo, a gadael 
iddo gymhwyso'r eli fel y gwelo'n oreu, am 
y g^r yn well na ni pa fodd i'n trin : er 

' Ps. cxxxii. 1, 2. 



80 DISCE MORI. [pen. 

bod y physyg yn chwerw, etto ei physyg Ef 
ydyw, a'i ddiben Ef yw gwneuthur lies i ni 
trwyddo. Ni wiw i ni gan hynny mo wrthod 
ei gariad yn ein ceryddu. Byddai Chrysos- 
tom yn dywedyd, *' Temtasiwn fawr i ni ydyw 
bod heb gael ein temtio." 

Yr oedd Job yn wr cyfiawn yn ol tystiol- 
aeth yr Hwn yr oedd ei dystiolaeth yn fwyaf 
gwir : A ddeliaist ti arfy ngwas Job, gwr per- 
ffaith ac uniawriy ac yn ofni Duw ^ ? eb efe wrth 
Satan. Y newydd nesaf a glywn am Job oedd 
darfod cystuddio ei gorph o wadn ei droed hyd 
ei goryn \ Ebe St. lago, Chwi a glywsoch am 
amynedd Job, ac a wehoch ddiwedd yr Ar- 
glwydd^. Profwyd y patriarch sanctaidd 
hwn, i'n dysgu ni, pan y*n profer, pa beth 
i'w wneuthur. Gwedi darllen o St. Jerom 
hanes bywyd a marwolaeth Hilarion, yr hwn 
a fii fyw'n grefyddol ac a fu farw'n Gristianus, 
efe a ddywedodd, " Wei ; Hilarion yw'r pen- 
llywydd a ddilynaf fi.*' Os gallai St. Jerom 
ddywedyd, " Hilarion yw'r pen-llywydd a 
ddilynaf fi;" ac os gall y diwair ddywedyd, 
''Joseph yw'r pen-llywydd a ddilynaf fi;" 
yna gall pobl gystuddiol ddywedyd, " Am 
wir amynedd, Job yw y pen-llywydd a ddi- 
lynwn ninnau." 

Am Tobit, hefyd, ar ol ei weithred dda yn 
claddu'r marw, efe a gymmeradwywyd gan 

• Job i. 8. ' Job ii. 7. • lago v. 2, 



I 



VIII.] DYSGA FARW. 81 

Dduw * : ond y newydd nesaf a glywn am 
dano yw, '* Mae'r gwr sanctaidd Tobit wedi 
cael ei daro k dallineb V* 

Gallwn fod yn foddlon i ddioddef swrn o 
gery ddon ; canys nid y w Haw Duw, yn y 
cystuddiau hyn, ond ysgafn iawn amom 
mewn cydmariaeth i haeddedigaeth ein beiau. 
Gweddi un o'r hen dadau gynt oedd, ** Ar- 
elwydd, archolla fi'n awr, fel yr iach^ech fi 
5x4 llaw ; canys gwell yw dao'ddef yma nag 
yn y byd arall.** "Nac ystyna gymmaint 
pa mor flinderus jrw'r ffordd," ebe Chrysos- 
tom, " ond ystyria pa mor hyfiyd fydd ei' 
diwedd \" Pan ofynodd loan i'r angel, pwy 
oedd y rhai a wisgasid t gynau gwynion, a 
phalmw^dd yn eu dwylaw, attebodd yr angel, 
Y rhai hyn yw y rhai a ddaethant oV cystudd 
matvr *; i ddangos eu bod hwy, ar ol ystorm- 
ydd helbulus y byd hwn, yn gwisgo palm- 
wydd a choronau, yn arwydd o fuddugoliaeth 
drag3nvyddoL 

Mae tair o ystyriaethau a allant roi i ni 
destun myfyrdod yn y matter hwn : — 

Yn gyntaf, Beth oeddym unwaith. 

Yn ail, Beth ydym yn awr. 

Yn drydydd, Beth a fyddwn ar fyrder. 

1. Yr hyn oeddym unwaith, a ddangosir 
yngeiriau Esdras ; dydi Adda, pa beth a 
timaethost^? eb efe. Pan syrthiodd Adda, 

• Tobit 11. 7. * Chrys. Horn. 7. in Ep. ad Heb. 

* Dat. vii. 14. ' 2 Esdras vii. 18. 

G 



82 DISCE MORI. [pen. 

syrthiasom oil. Pe buasai cyflwr dyn yn 
ddibechod, buasai fel cyflwr yr angylion yn y 
nef. Gwisgwyd Solomon, ar ei oreedd fren- 
hinol, mewn rhialtwch mawr; ac etto ni 
wisgwyd Solomon yn ei holl ogoniant fel 
lili'r maes ; ond ni wisgwyd Solomon yn ei 
holl ogoniant, ac ni wisgwyd ychwaith mo 
lili'r maes yn gyflfelyb i fel y gwisgwyd Adda 
cyn iddo golli gwisgoedd ei ddiniweidrwydd. 
Oh ddedwydd Adda ! ped ystyriasai Adda'n 
iawn pa mor ddedwydd oedd ! Gan hynny, 
fel yr oedd y bobl yn amser y prophwyd 
Haggai, wrth weled mor wael oedd yr ail 
deinl mewn cydmariaeth i ogoniant y gyntaf, 
yn wylo ac yn galaru wrth weled y naill a 
chofio'r Hall*: felly ninnau, wrth adsofio 
cyflwr ein diniweidrwydd, pan wna^th Duw 
bS peth er xnwyn dA. a 5yn er ei fwyn ei 
Hunan, yn ei ragoroldeb gogoned hwnnw, 
gan ei osod ym Mharadwys, gardd pob hy- 
fiydwch, Ue nid oedd iddo na gofid corph na 
bUnder n^eddwl ; ni's gallwn, heb rywfaint o 
alar am bechod, feddwl am y dedwyddyd 
cyntefig hwnnw, ac adgofio Beth oeddym wn- 
waith. 

2. Yr ail ystyriaeth yw, Beth ydym yn 
awr ? Ymdeithw;^ ydym, yn nyflftyn wylo- 
fain ; alltudion oddi cartref ydym, mewn lie 
ag y mae trallodion yn dyfod fel cenhadau 
Job, y naill yn dyfod i mewn i draethu ei 

* Hag. ii. 3. 



VIII.] PYSGA FARW. 83 

chwedl alarus cyn i'r Uall orphen ; a lie mae 
croesau a chystuddiaii yn cylchynu dynion 
o amgylch ogylch : ac lawn y gall y teimlad o 
honynt beri i ni dorri allan i ddymuno fel yr 
Apostol, Pwy a^m gwared % oddi wrth gorph 
yfarwolaeth hon^! Gallai Cato ddoeth, er 
ei fod yn bagan. ddywedyd fel hyn wrth ei 
ysgolheigion, " Pe cynhygid i mi gael bod yn 
ieuaagc etto, ni's derbyniwn y cynhygiad ar 
un cyfrif, rhag mor flinderos yw cyflwr y 
fuchedd hon." 

3. Beth a fyddwn ar fyrder^ pan newidier 
y cyrph priddlyd hyn, ac y gwneler hwynt 
yn debyg i gorph gogoneddus Mab Duw^? 
Am ein cyrph y mae Duw'n dywedyd yn 
drugarog, fel y dywedodd gynt wrth Abra- 
ham, Am Ismael hefyd y'th wrandewais ; 
wele, mi a^i bendithiais ef\ Felly am y cyrph 
hyn yn eu hadgyfodiad, er na's ganwyd hwy, 
mwy nag Ismael, mor freiniol ag Isaac, sef 
yr enaid, etto c&nt hwythau hefyd eu ben- 
dithio. Mae coflfei Cristionogol am hyn yn 
magu ynom ddymnniad hiraethlawn am gael 
cyrhaeddyd perffeithrwydd mewn byd arall. 
Gobaith a oeder a wanhdW galon^ ebe Solo- 
mon". 

Yn y cyfamser, wrth ystyried fod Duw yn 
y diwedd yn gwobrwyo amynedd, ac angau 
yn diweddu poen, gaUwn oddef yn siriolach 

* Rhuf. vii. 24. • Phil. iii. 21. 

' Gen. xvii. 20. » Diar. xiii. 12, 

g2 



84 BISCE MORI. [pen. 

gystuddiau mwyaf y corph a blinderau dycnaf 
y meddwl ; y rhai yn y fuchedd hon ydynt 
dystiolaethau o gariad Duw ; ond yn y bywyd 
a ddaw, yn arwyddion o*i gyfiawnder. 

Bydd tadau yn arfer attal eu plant eu 
jhunain, a'u cadw danodd, 4 cherydd; ond 
yn gadael i blant eu caethion fod mor ben- 
fhydd ag y mynnont. Mae gan Dduw eti- 
feddiaeth ynghadw i'w bobl ; ac ar ol eu 
ceryddu k'i wvalen, mae ganddo ffon i'w cyn- 
jial a'u cysuro •. Am hynny gallwn gyfrif y 
treialon hyn yn genhadon i'n rhybuddio 
ym mlaen llaw fod angau'n dyfod ; yn dyst- 
iolaethau o ofal Duw am danom ; ac yn 
athrawon erbyn ein diwedd. i'.n haddysgu yn 
y wers hon, sef Dysgu Marw. 

Ped addawsai Duw i ni, medd St. Jerom, 
bob tangnefedd a thawelwch yn y byd hwn 
^c yn y byd a ddaw, yna gallasai ein trallodau 
ar y ddaear beri i ni syndod a phetrusder gyd 
k golwg ar ein gorphwysfa ddyfodol; ond 
wrth ein bod yn profi gorthiymderau'r fuch- 
edd hon mor ami a gorthrwm, fel y dywed- 
odd Duw y caem, yr ydym yn disgwyl yn 
fwy cysunis a hyderus am gyflawniad ei 
addewid o dangnefedd yn y byd a ddaw *. 

Gwelodd pagan unwaith long-ddrylliad o'i 
boll dda bydol, y cwbl yn colli mewn un 
moment ; ac efe a lefodd allan, " Wei, Oh 

' Ps. xxiii. 4. ' Hier. de Consol. in Advers. 



IX.] DYSGA FARW. 85 

Dynged, mi a welaf dy amcan ; yr wyf yn 
canfod y mynnit i mi fod yn philosophydd." 
Pa faint mwy ynte y gall y Cristion, ar ol 
amryw gymiifer helbulon corph a meddwl, 
dd3rwedyd, " Wei, yr wyf yn canfod y myn- 
nai Duw i mi fod yn grefyddol, a dechreu 
myfyrio ar y bywyd hwnnw ag sy'n rhydd 
oddi wrth bob trallod. 



PENNOD IX. 

Gymmaint y mae^n perthyn i bob dyn yn amser ei iechyd 
ymbaroUoi erbyn dydd ei ymadawiad. 

Gan fod ein cyflwr o wae neu o wynfyd yn y 
byd a ddaw yn ymddibynnu Uawer ar ein 
cyflwr o dduwioldeb neu o annuwioldeb yn y 
fuchedd hon, (canys lie y syrthioW pren, yno 
y bydd efe^ ;) ac mai trefn ein taith yw 6 
fywyd o ras i fywyd o ogoniant; byr y^ 
golwg y rhai hynny ag nad ydynt yn canfod 
reitied yw i bob Cristion, yn amser ei iechyd 
goreu, tra mae'r dydd etto o'i flaen, ddechreu 
cychwyn ar ei daith ddarbodus mewn pryd, 
fel y gallo yn awel yr hwyr gyrhaeddyd car- 
tref ei dragywyddol orphwysfa. 

Byr yw dyddiau dyn, anwadal yw ei am- 

* Preg. xi. 3. 



■ 

86 DISCE MORI. [pen. 

ser ; ac y mae'r moment}!! bach ag sy gen- 
nym i ddarparu ar gyfer cyflwr o fythol bar- 
h&d, 3m diflannu cyn i ni wybod. Y mae 
trugaredd Duw, with roi i ni amser a gras, 
yn rhedeg ymlaen fel afon hyfiyd; ond os 
attaliwn ni ei rhediad hi trwy barh^u mewn 
pechod, hi a chwydda'n uchel, ac a dry*n 
llifeiriant o gyfiawnder,* ac a ddadymchwel 
k'i grymmus nerth ein gorphwysdra diogelaf 
yn y byd hwn. 

Yr hyn a wneir nnwaith, a dim ond un- 
waith, dyUd ei ddechreii*n bwyllog, ei ddwyn 
ymlaen yn ofalus, a'i weithio hyd ei ddiwedd 
yn ofalus gyd & phob difrifoldeb. Cyngor 
yr Yspryd Glan yw, TVaV ydym yn cael am- 
ser cyfaddaSy gwnawn dda i bawb ^ Y lie i 
gyttuno aL'n gwrthwynebwr yw tra fyddom 
ar y ffordd gyd dg ef\ Dim darparu olew 
yn ein lampau, dim myned i mewn gyd ^'r 
priod-fab *. Dim rhedeg yr yrfa, dim coroni 
yn y diwedd. Canys rheol safadwy gyd t 
Duw ydyw, Os da y gwnei, da y cei. Bydd 
fyw bywyd yr uniawn, a chei farw farwoU 
aeth yr uniatvn *. " Os gofyn neb/* ebe 
Lactantius, " pa un ai da ai drwg yw angau, 
attebaf, Edrych ar gyflwr y fuchedd hon ; 
OS treuli hi'n dda, gwyn dy fyd, a da fydd i 
ti^; ond OS amgen, fel arall y bydd." 



* Galat. vi. 10. ' Mat. v. 25. * Mat. xxv. 8. 
' Num. xxiii. 10. • Ps, cxxyiii. 2, 



IX.] DYSGA FARW. 87 

Yr angau gwaethaf yw angau pechaduriad : 
pa ham ? am y treuliant eu dyddiau mevm 
daioni, fel y dywed Job, ac mewn moment y 
disgynant Vr beddy ac i eigion gofidiau^. 
Gan na's gwyddom y dydd, dylem wylied 
bob dydd; a cban na's gwyddom yr awr, 
dylem wylied bob awr. 

Mewn matterion pwysig, ni a welwn fod 
Thagddarbodaeth a chyngor pwyllus yn peri 
iddynt ffynnu'n well. Mae'r amaethwr yn 
achub ei dymmor, a'r milwr yn gwylied ei 
adeg fwyaf manteisiol, a phawb jm ceisio'r 
ffordd oreu i beri Uwyddiant i'r hyn a fo 
ganthynt mewn Haw : ac a fydd i'r Cristion 
fod yn ddiofal ac esgeulus iV barott6i ei 
hun erbyn ei ymadawiad? Na atto Duw! 
Cyngor y gwr doeth yw, Cyn dy glefyd ym^ 
gynghora AW meddyg ; a chyn bam, hola dy 
hun^. Ac y mae Dafydd brophwyd, wrth 
ddatgan gofal di'esgeulus a diesgeulusdra go- 
falus y cyfiawn, yn dywedyd, GwedtMa pob 
duvnol arnat ti yn yr am^er yHh geffir *. 

Arglwydd y gwas sy 'n dywedyd, Y mae fy 
Arglwydd yn oedi dyfod, a ddaw yn y dydd nvd 
yw efe yn diagwyl am dano, ac a esyd ei ran ef 
lie bydd wylofain a rhingcian dannedd ^ . Ond 
gwyn eu byd y gweision sy'n disgwyl ei ddy- 
chweliad, sy'n gwneuthur pob peth oddi 
fewn ac odd! allan yn hardd ac yn lanwaith, 

' Job xxi. 13. • Eccles. xiii. 14. 

• Ps. xxxii. 6. * Mat. xxi v. 50, 51. 



88 DISCE MORI. [pen, 

ac weithiau yn edrych allan, mewn disgwyl- 
iad, fel Abraham gynt wrth ddrws y babell. 
Dyma y rhai y mae eu Iwynau wedi eu 
gwregysu, eu lampau yn llosgi, eu holew yn 
barod yn eu llestri, ac sydd yn disgwyl gyd 
gl'r morwynion call am ddyfodiad y Priod- 
fab. Dyma y rhai y caiff eu Harglwydd 
hwynt yn gwneuthur felly, ac a'u gesyd yn 
Dywodraethw;^ ar lawer, ac a'u cymmer ger- 
fydd eu Haw i V dwyn i gyfrannogi o'i lawen* 
ydd tragywyddol ei Hun. 

O nad ymbarottoai dynion mewn pryd, 
tra mae hynny yn eu gallu ! C2lnt ryw ddydd 
a ddaw weled y fantais o fod yn ofalus. Fe 
wna un lantern a ddyger o flacn y dyn a 
rodio leoedd tywyll fwy o les iddo na deg o 
lanternau a ddyger ar ei ol. Buddiol i'r 
neb a gymmero siwrnai hir, yw cyngor ym 
mlaen llaw. Am y daith ysprydol hon, 
dylai adduned y prophwyd fod yn adduned 
ac yn benderfyniad pob djm, trwy nerth 
gras Duw ; sef, Dywedais, Cadwaf dy ffyrdd ^ 
Fe wnai parottoad crefyddol prydlon fwy o 
lesM i ddynion nag y maent yn ei dybied. 

Wylodd Crist dros Jerusalem, yr hon nid 
wylai drosti ei hun; a hyn oil am na's 
gwyddai hi y pethau a berthynent i'w hedd- 
wch. Gwnaeth Antiochus lawer o sarhM i 
bobl yr luddewon ac i deml Dduw ei Hun, 

* Ps. xxxix. 1. 



IX.] DYSGA FARW. 89 

gan gyssegr-Iadratta o honi yr addumau 
appwyntiedig i wasanaeth Duw: ond pan 
wysiodd Duw ef i'w lys ei Hun i roi cyfidf 
am ei waith ysgeler, buasai dda gan ei galon 
pe na chyffyrddasai erided felly k phethau 
sanctaidd, a gyssegrwyd yn unig i'r Eglwys 
ac i wasanaeth duwiol '. Pan welodd Pha- 
raoh y m6r yn barod i*w lyngcu ef, mae'n 
ddiammheuol fod yn ddrwg ganddo ddarfod 
iddo eri6ed wneuthur cam k babanod gwirion 
plant Israel, a eorthrymmu etifeddiaeth Duw 
ei Hun. Pan fo cws^ wedi myned oddi wrth 
eu Uygaid, a gorphwysdra wedi flFoi o'u gwe- 
l^u anesmwyth, yna fe ddymuna Uawer na 
buasent yn Uai gorthrymmus nag y buant, 
na buasent yn ymprydio'n ami gyd k'r Apos- 
tol *, yn gweddio gyd k Daniel \ yn wylo gyd 
a Mair Magdalen^, yn byw mewn cyflwr 
cymhedrol ac ofn Duw, yn hytrach na chael 
mwyniant pechod dros amser, yr hwn y c^t 
weled y bydd iddynt yn y diwedd yn Uawn o 
chwerwedd. 

Dylid ystyried y pethau hyn mewn amser, 
a'r amser yw'r munud hwn. Ebe Doethineb 
am bechaduriaid esgeulus, Htuy a^m ceisiant 
yn fore, ond nVm cdnt '; pa ham ? am eu 
bod yn ceisio pan jrw'n rhy ddiweddar. Gall 
y morwynion flFol alw, Arglwydd, Arglwydd * / 

' 1 Mac. vi. 12, 13. * 2 Cor. xi. 27. 

* Dan. ix. 21. • Luc vii. 88. 

' Diar. i. 28. • Mat. xxv. 11, 12. 



90 DISCE MORI. [pen. 

ond pan fo'r Priod-fab wedi pasio heibio, ac 
wynebpryd hjmaws Crist wedi cael ei droi 
draw, bydd gresynus gyflwr y morwjniion 
hynny yn ddigon i dorri eu calonnau gan 
alar, a'r cyfryw alar ag na phaid byth byth- 
oedd &g archolli eu heneidiau traenus. 

Onid Uawer gwell ynte fyddai i ni, mewn 
achos o gymmaint pwys, sefyU fyth yn barod 
mewn difrifol ymbarottoad gogyfer gl'ndiwedd, 
a " glynu yn ofn Duw, a heneiddio ynddo/* 
fel y mae Sirach yn ein cynghori ? Hefyd, 
gan fod ein parh&d ni yma yn sicr jni unig o 
ran ei ansicrwydd, gan hynny, medd un, " O 
leiaf, poed i'n cyflwr ansicr presennol ein 
dwyn i sicr bryder am ein cyflwr i ddyfod ®." 
Os vdym mewn dim i ffofio pryder y pro- 
pWd, yr hwn ni roddaigwsgVw lygaid, na 
hun i'w amrantau\ yn y matter hwn yn 
anad dim arall y dylem ei gofio. Pwy a 
dreuUai ddiwrnod mewn diogelwch pech- 
adurus ? Pwy a orweddai un noson yn ei 
wely yn y fath gyflwr ag na's mynnai ferw 
ynddo ? Onid yw Uawer yn cyfarfod &g 
angau yn y ileoedd llawenaf, lie nad ydjmt yn 
meddwl dim am dano ? yn awr yn lion, ond 
ar fyrder yn wrthrychau galar? Asgwm 
bychan yn y bwyd, neu fiycheuyn yn y 
ddiod, neu gynllwyn gelyn, sydd wedi bod 
lawer tro yn angau, er ei waethaf, i lawer 

. ' Bus. Em. Horn. I. ad Mona. ^ Ps. cxxxii. 4. 



IX.] DTSGA FARW. 91 

capten dewr, er iddo allu diangc rhag per- 
yglon y jSrwydr ynghanol gelynion mileinig. 
LJUiwer cyfaUl hoflf sydd wedi ysgwyd Uaw & 
ni wrth ffarwelio yn y byd hwn, na's gwelwn 
mo honynt mwy nes y cyfarfyddom yn y 
nef. 

Gan hynny, pan gadwom ein cyfaifodydd 
cyhoeddus, rhaid i ni eu cadw k meddwl 
crefyddol; canys ni's gwyddom ni a gawn 
eu cadw byth mwy. Pan wnelom ein hufudd 
edifeirwch i Dduw, dylem wneuthur hyfiny'n 
ddiffuant, rhag na chawn mwyach gyfleosdra. 
Mae Satan yn brysur, am fod ei amser yn 
fyr ; ac am hynny y mae ei lid jm ffymiccach : 
a dylem ninnau, with gofio fyrred yw ein 
hamser, arferyd cwbl ddiwydrwydd i ddyblu 
ein gofal i achub y blaen ar ddichellion yr 
hen sarph gjrfrwysddrwg. 

Mae'r Eglwys yn gweddio^n Gristianus 
iawn ar iV ffyddloniaid gael eu cadw rhag 
angau disyfyd. A mawr yw'r achos sydd i'r 
Gristion sobr ddymuno ei roi ei hun yn ham- 
ddenol yn nwylaw Duw, yn Ue cael ei gipio 
mewn moment allan o gymdeithas dynion. 
Gall dyn da weddio am gael ymadawiad es- 
mwyth allan o'r byd ; a diweddu gyrfa'r ein- 
ioes mewn ymddattodiad rhydd a diboen 
yw'r fath angau Cristionogol teg ag y mae'n 
gyfreithlon i ni oU grefu ar i Dduw ei gan- 
latt^u i ni. 

Ond etto, pan fo'r meddwl yn barod, ac 



92 DISCE MORI. [pen. 

yn ymroddi beunydd i ewyllys yr Hwn a 
t^yr yn well na ni pa flfordd yw'r oreu i'n 
dwyn i'w deyrnas, er i'r Cristion ddiweddu 
dyddiau ei oes drangcedig trwy gael ei rydd- 
Mu'n ddisymmwth oddi wrth y gwendidau 
corphorol hyn, ni bydd y sydynrwydd hwn o 
un niweid i'w gyflwr yn y byd arall, os yw efe 
beunydd yn y byd hwn yn ymbarott6i gogj^er 
& dydd ei ymadawiad ; a pha mor sydyn byn- 
nag y delo angau, nid eu goddiwes hwynt y 
mae, y rhai sy beunydd yn meddwl am eu 
hymddattodiad. 

" Ystyria, nid beth ydwyt, ond beth a 
fyddi," medd St. Bernard ^ Beth sydd wedi 
dyfod o hoU eppil Adda am gynnifer cant o 
flynyddoedd? onid ydynt oil wedi myned 
ymaith? a'r rhai sydd i ddyfod etto, onid 
ant hwythau ymaith ? Mae Moses, wrth 
son am y rhai a fuant fyw cyn y diluw, (pan 
oedd dyddiau dyn o hwy parhdd nag ydynt yn 
awr,) yn dywedyd, Holl ddyddiau Seth oedd 
ddeuddeng mlynedd a naw can mlynedd: ac 
efe afu farw. Holl ddyddiau Jered oedd ddwy 
flynedd a thrugain a naw can mlynedd; ac 
efe a fu farw. Holl ddyddiau Methuselah 
oedd naw mlynedd a thrugain a naw can mlyn* 
edd ; ac efe a fu farw '. A bydd y geiriau 
hyn, ac efe a fu farwy yn gymmwysiadol 

' Considera non quails sis, sed qualis fueris. — Bern, 
de Consid, ad Eug, lib. 3. 
' Gen. V. 8. 20, 27. 



IX.] DYS6A FARW, 93 

attorn oil cyn bo hir. Ac yn y cyfamser yr 
ydym yn darUen bedd-argraphiadau rhai 
eraill, ac yn dilyn cynhebryngau rhai cyfeill- 
ion anwylgu ; ac yr ydym yn gweled llawer, 
fel y rhai y syrthiodd y Un^ arnynt yn Si- 
loam ^, yn ymadael 4'r byd mewn moment ; 
yr hjrn sy ddigon o rybydd, pe byddai ddigon 
hefyd, i'n cyffr6i i fyw yn barod i farw. 

Mae dynion anystyriol, medd un, yn debyg 
i weinidogion gwastraffus yn Uysoedd tywys- 
ogion, y rhai fyddant yn llosgi eu dogn o 
ganhwyllau mewn bloddest, ac felly yn gor- 
fod yn y diwedd fyned i'w gwel^au yn y 
tywyllwch; ond y mae Cristionogion syn- 
hwyrol yn rhag-ddarparu erbyn yr amser a 
ddaw, ac yn ystyried y daw'r fachedd drangc- 
edig hon i ben, ac felly'n parott6i gogyfer t 
byd arall, fel y gallont yno gael gorphwysdra 
barh^us a sefydlog. Ac yn awr, ynte, dylai 
anwadalwch einioes, a phwysfawrowgrwydd 
y matter hwn, ein cynhyrfu oil i fod yn 
ofalus mewn gwirionedd i fod fyth yn barod 
i roi ein cyfrif i Dduw, sef i fyw yn barod 
erbyn dydd marwolaeth ^ 

Gwel pawb gymmaint y mae*n perthyn i 
ni ddarparu yn amser ein hiechyd erbyn byd 
arall. Pe buasai gennym ddau enaid, gallem 
fod yn ofalus i gadw un, er digwydd colli'r 
llall ; ond un enaid sy gennym, i'w gadw neu 

* Luc xiii. 4. * Luc xvi. 3. 



94 piscE MORI. [pen. 

iV goUi. Mynnai Diiw i'w bobl, wrth fyned 
allan o'r Aipht, fod ffu Iwynau wedi eu 
gvyregysUy euffyn yn eu dtvylaw, a^u hesgidicm 
am eu traed ^ fel na byddai dim iV rhwystro 
pan ddelai amser eu gwaredigaeth. Ni's 
gwyddom pa mor fuan yr enfyn Duw ni allan 
o'r Aipht hon; caniatt^ed lesu Grist fod i 
ni gadw ein Pasg gyd &g eneidiau parod i 
gychwyn. Yn y diwedd, da fydd iW hwn a 
ofrioW Arglwydd ; ac efe a fendithir yn ei 
ddydd diwedd, ebe'r gwr doeth ^ 



PENNOD X. 

Yn yr hon y dangosir y dull y dylem ymbarottdij neu*r 
ufyUfa fuchedd y dylai'r Cristion fod yn harod 
ynddi erbyn angau. 

Y MODDioN ynte i farw marwolaeth yr nn- 
iawn, yw byw bywyd yr uniawn yn gyntaf. 

Y ffordd i eistedd gyd % Abraham fry, yw 
rhodio gyd slg AbrsJiam yma ; canys y mae 
Duw wedi appwyntio fod buchedd rinweddol 
i fyned o flaen gwobr mawr y bywyd tragy- 
wyddol, nid fel achos, ond fel eflfaith a chan- 
Ipiad ein bendigaid ^fiawnder yng Nghrist 
ein Ceidwad. Beth ynte sy'n aros, ond bod 
i ni ffurfio'r brethyn fel y mynnem i'r dilledyn 
fod ; a hau fel y dymunem ryw ddydd fei ? 

• Exod. xii. 12, ' Eccles. i. 13. 



X.] DYSGA FARW. 95 

Canys y rhai a fynnant orwedd ar wely es- 
mwyth, rhaid iddjmt gyweirio'r gwely^n 
esmwyth cyn myned iddo: a byw'r bywyd 
jnr ydym yn gobeithio ei fyw rhagllaw, yw 
byw by^yd o wir grefydd yn y byd hwn. 

Byddai'r hen Gristionogion yn gwneuthur 
i'r byd ddarllen yn eu bucheddau yr hyn 
oeddynt yn ei gredu yn eu calonnau ; ac i'r 
paganiaid ddywedyd, " Duw da yw hwn, gan 
fod ei weision cystal ^*' Gan hynny nid oes 
well cyflwr i'r Cristion sefyll ynddo, fyth yn 
barod i'w ddiwedd, nag ymarweddiad buch- 
edd dduwiol a sanctaidd. 

Onid oedd datganiad Samuel yn un hynod 
a cho^wy. pan° cyu ei farw/y tmetUd 
yng^ydd yr holl bobl ddiniweidrwydd ei 
fuchedd fel hyn : Welefi; tystiolaethwch Vm 
herbyn ger hron yr Arglwyddy a cher bron ei 
enneiniog. Fel pe dywedasai, **Rhoddwch i 
mi dystiolaeth gymmeradwyol wrth ymad- 
ael ;" ych pwy a gymmerais ? neu pwy a or- 
thrymmais i? Attebiad y bobl oedd, Ni 
orthrymmaist niy ac ni chymmeraist ddim o 
law neb ; fel pe dywedasent, " Duw fyddo 
gyd k thi, Samuel anwyl, at yr Hwn yr wyt 
yn awr yn myned.'* Ac feUy k chaJonnau 
galarus, hwy a roisant iddo'r dystiolaeth hon 
ar ei ymadawiad^ Tystiolaeth St. Paul, 
hefyd, pan oedd yn canu'n iach i henuriaid 

^ Just. Mart. ' 1 Sam. xii. 3, 4« 



96 DISCE MORI. [pen. 

Ephesus, y rhai a wylasant yn dost, gan 
ofidio^n bennaf am y gair a ddywedasai efe, 
na chaent weled ei wyneh ef mwy ; eb efe, Yr 
ydwyf yn tystio i chwi y dydd heddyWy fy mod 
yn Idn oddi wrth waed pawb oil; arian neu 
auTy neu ivisg neb, ni chwennychais ^. Onid 
oedd hwn yn ymadawiad da ar ol cystal 
buchedd? Tystiolaeth Simeon hefyd, gwr 
cyfiawn a duiviol, yn disgwyl am ddiddanwch 
yr Israel, yr hwn, k Christ yn ei freichiau, a 
weddiodd ar gael ei ollwng mewn tangnefedd *. 
" O dydi fuchedd dda," ebe hen dad, " gym- 
maint llawenydd wyt yn nydd cyfyngder!'* 
ac nid oedd ar yr hen dad hwn gywilydd 
byw'n hwy, gan ei fod wedi b)n?7'n gyfiawn ; 
ac nid oedd yn ofni marw, am fod ganddo 
Arglwydd daionus ^. 

Mae Plutarch yn ysgrifenu am Pericles, 
ei fod mor ddiniweid, fel na bu eri6ed yn 
achos i neb wisgo galarwisg ^ ; ac am Lysan- 
der, ei fod mor rhinweddol, fel ag yr anrhyd- 
eddwyd ef yn fwy ar ol ei farw nag yn ei hoU 
fywyd^ Ond y gwr doeth, wrth son am 
weision Duw, y rhai a aethent trwy gaddug 
y byd hwn & lampau yn eu dwylaw, i lew- 
yrchu iddynt eu hunain ac i eraill, a ddy wed, 
Eu gogoniant ni ddileir ; eu cyrph a gladdwyd 
mewn heddwch, ac y mae eu henw yn hyw 

* Act, XX. 26. 33. * Luc ii. 25. 29. 

» Poss. de Arab. • Plut. in Vit. Pericl. 



X.] DYSGA FARW. 97 

byth '. Canys cyfryw ydyw nerth rhinwedd, 
fel y gwna ddynion yn anrhydeddus, nid yn 
unig yn eu bywyd, ond hefyd ar ol eu marw ; 
y mae megis yn eu codi o'u beddau, ac yn 
peri iddynt fyw ynghoffadwriaeth llawer o 
oesoedd i ddyfod, a'u henwau wedi eu rhestru 
gyd k seintiau'r nef. Yr oedd y rhai hyn 
fyth yn disgwyl eu hymadawiad, k chanddynt 
nefol drysor cydwybod dda, a thangnefedd a 
thawelwch meddwl. Pan dafler y drygionus, 
eb Esay, fel y m6r yn dygyfor, mae eu henwau, 
medd y gwr doeth, yn darfod fel pe na buasent 
eri6ed. 

Fel hyn y mae'r dyn o fuchedd dda, fel y 
gwas gwyliadwrus, yn agoryd y drws yn 
Uawen, pan fo'i Arglwydd yn euro ; tra mae'r 
gwas afradlon yn d'langc i gornelau gan gy- 
wilydd ei weled. Rhyddh^ir y naill trwy 
gyhoeddiad Uawen, tra y ceir y Hall yn euog 
yn Uys ei gydwybod ei hun. Yr hwn a 
fynno ddywedyd gyd sl'r Apostol, Marw sydd 
elw ^, rhaid iddo, gyd ^'r Apostol, fyw mevm 
pob cydivybod dda *. 

Cymmaint a hyn yn gyflGredinol ynghylch 
ymbarott6i erbyn amser ein hymddattodiad : 
ond i ddyfod yn fwy manol a neillduol, hunan- 
ymroddiad i ffydd, gobaith, a chariad, yw'r 
cyflwr, yn yr hwn pan sefydler gwas Duw, 

• Eccles. xliv. 13, 14. ' Phil. i. 21. 

^ Act xxiii. 1. 

[881] H 



98 DISCE MORI. [pen. 

ni raid iddo ofhi ymddiddan dW gelynion yn 
y porth ^ 

1. Ffydd yw'r ffon ar ba un yr ydym yn 
ymgyiinal ym mywyd ac yn angau, sef y 
ffydd a ddywed wrthym fod Duw trwy Grist 
wedi dyfod yn iachawdwriaeth i ni. Trwy 
ffydd y'n bendithir ' ; trwy ffydd yr ydym yn 
gorfoleddu mewn gorthrymderau ^ ; trwy ffydd 
y mae i ni ddyfodfa at Dduw\ Dyma'r dar- 
ian S'r hon yr ydym yn diffoddi boll biccellau 
tanllyd y fall, a dyma y moddion trwy y rhai 
yr ydym yn gwrthwynebu Satan ^ 

Mynnai Nahas yr Ammoniad wneuthur 
heddwch k gw^r Jabes-Gilead, yn unig ar yr 
ammod iddo ef gael tynnu eu llygaid dehau 
hwynt ^ Felly mynnai'r hen Ammoniad, ein 
gelyn Satan, gynnyg heddwch i blant Diiw, 
ond yn unig ar yr ammodau hyn, sef tynnu 
eu llygaid dehau, sef y fendigaid ffydd ag 
sy'n edrych ar Grist croeshoeliedig. Ond a 
wna*r Gileadiaid ysprydol ymostwng i'r fath 
delerau ? Na wnant byth, er myrdd o fyd- 
oedd o aur ac arian ! 

A oes gennym ddim i'w vmeuthur wrth 
orsedd Duw yn y nef ? nid oes yno ond dau 
beth iV bledio, sef diniweidrwydd a thru- 
garedd. Mae ffydd yn peri i ni'n hyderus 
bledio pie trugaredd, ac yn dywedyd i ni fod 

* Ps, cxxviii. 5. ' Galat. iii. 9. 

* Rhuf. V. 2. * Ephes. iii. 12. 

" Ephes. vi. 16. ' 1 Sam. xi. 2—4, 



X.] DYSGA FARW. 99 

y Barnwr wedi cael ei gymmodi. Pwy dn 
gwahana ni oddi with gariad Crista gwedi i 
ni unwaith gael ein cadarnh^u yn y fiydd 
hon ? ai gorthrymder, neu ing ? Nag 6 ; ni's 
gall nac angau^ nac einioes, nac angylion, na 
thywysogaethaUf na phethau presennol, na 
phethau i ddyfod *. 

Yr ydym yn darllen yn yr Efengyl, yn 
esampl Mair Magdalen, pa fath fiydd y mae 
Crist yn ei ganmol ; ar ol iddi alaru ac wylo 
am ei phechodau, ebe Crist wrthi, Dy ffydd 
a'th gadwodd^; fel pe dywedasai, **Mae'r 
fiydd wylofus hon, y fiydd edifeiriol hon, yn 
fiydd wirioneddol." Ar ol gweled o hono 
wasanaeth crefyddol y Samariad, yr hwn a 
ddychwelodd i roi clod i Dduw, ac a syrthiodd 
i lawr wrth ei draed Ef, Efe a ddywedodd 
wrtho yntau hefyd, Dy ffydd aHh iachaodd ; 
gan fwrw fod y fiydd ostyngedig ddefosiynol 
hon yn wir fiydd : Cyfod, a dos ymaith ; dy 
ffydd a'th iachaoddy eb Efe wrtho \ Wrth y 
dyn dall, yr hwn a lefodd, lesu Fab Dafyddy 
trugarhd wrthyf^ ac er cael ei geryddu, efe 
a lefodd yn fwy o lawer nes cael trugaredd, 
wrth hwn, fel wrth y Hall, fe ddywedodd 
Crist, Dy ffydd aHh iachaodd; cystal a dy- 
wedyd, "Mae'r fiydd erfyniol hon o'r eiddot 
yn ffydd dda; cymmer dy olwg^. 

• Rhuf. viii. 35. 38. • Luc vii. 50. 

' Luc xvii. 19. * Luc xviji. 38. 42. 

H 2 



100 DISCE MORI. [pen, 

Beth a wnaeth i gynnifer o hen seintiau 
ddioddef rhwymau a charchar, eu llabyddio, 
a'u torri ^ llif ? Ffydd, medd yr ApostoP. 
Nid ffydd wan, eiddil gan barlys, ond ffydd 
gref a di'anwadal hyd y diwedd, oedd y ffydd 
hon, ffydd yn cysuro'r meddwl sydd ar 
ddarfod am dano, ac yn dywedyd, Pa un 
hynnag yr ydym ai byw, Vr Arglivydd yr 
ydym yn byw ; ai marw, Vr Arglwydd yr 
ydym yn marw: pa un bynnag yr ydym ai 
byw ai marw, eiddoW Arglwydd ydym *. 

2. At y ffydd hon y cysylltir Gobaith, yr 
hwn a eilw'r Yspryd Gl&n yn angor yr 
enaid\ Mae'r angor yn ymaflyd yn ddwfn, 
ac ni's gellir ei weled ; ac etto efe yw hoU 
gynhaliad y Hong. Felly mae gobaith yn 
cyrhaedd ym mhell, ac yn ymaflyd mewn 
pethau anweledig ; ac etto mae'n dal ei afael 
yn sicr ynghanol ymchwydd tonnau'r byd 
tymhestlog hwn. Dyma'r gobaith ni chywiU 
yddia^, a ymerys mewn amynedd, ac a or- 
foledda mewn gorthrymderau ; a dywed St. 
Awstin am dano, mai bywyd y bjrwyd ydyw, 
am ei fod yn erchi i ni fyned yn hyderus at 
orsedd'faingc y gras ', a goddef yn ewyllysgar 
i'n cyrph marwol hyn gael eu cyfhewid, fel 
y caffbm eu hail-dderbyn mewn adgyfodiad 
gwell. 

» Heb. xi. 37. * Rhuf. xiv. 8. * Heb. vi, 19, 
• Rhuf. V. 5. ^ Heb. iv. 16. 



X.] DYSGA FARW. 101 

3, Yn y trydydd lie, gellir ystyried Cariad^ 
cydymmaith anwahanol fiydd. Gwahanodd 
Duw yn y greadigaeth y goleuni oddi wrth 
y tywyllwch ; ac ni's gallwn ninnau, mewn 
cyflwr o gyfiawnhM, ddim meiddio cyssylltu 
goleuni %dd S gweithredoedd y tywyllwch, 
megis cynnen a chynjigen ^. 

Yn y ddegfed bennod o ail lyfr y Brenhin- 
oedd, pan ddaeth Jehonadab at Jehu, fel pe 
buasai'n amcanu bod yn ddilynwr iddo, medd 
Jehu wrtho, A ydyw dy galon di yn union, fel 
y mae fy nghalon i gyd d'th galon di ? Dy- 
wedodd yntau, Ydyw. Yna, ebe Jehu, Od 
ydyWy moes dy law ^. Ac fel hyn y mae ein 
Jehu godidog ni, yr hwn a anfonodd Duw 
i dynnu i lawr alluoedd y tywyllwch, yn dy- 
wedyd wrth bawb a fynnent broffesu ei enw 
Ef, " A ydyw dy flfydd di yn uniawn ynof fi ? 
od ydyw, moes i mi weithredoedd dy ddwy- 
law." Fel y bydd plant Duw yn gwahan- 
iaethu oddi wrth blant y byd hwn yn y 
fuchedd a ddaw, felly rhaid iddynt wahan- 
iaethu oddi wrthynt yn y fuchedd hon mewn 
gweithredoedd da ; a phrif nod gweithredoedd 
da yw cariad. 

Dywed Crist wrthym ni, fel y dywedodd 
Arglwydd y winllan wrth y rhai oedd yn y 
farchnadfa. Pa ham y sefwch chwi yma ar hyd 
y dydd yn segur ^ ? Mae flfydd yn galaru am 

• Rhuf. xiii. 13. ' 2 Bren. x. 15. 

* Mat. XX. 6. 



102 DISCE MORI. [pen. 

ddifiyg gweithredoedd da, fel Rahel yn galaru 
am ei phlant; ac yn dywedyd fel Rahel, 
Moes feiMon i mi, (sef gweithredoedd da,) ac 
onid c, mi a fyddaf farw^. Eb em Ceidwad 
Crist wrth ei ddisgyblion, Wrth hyn y gwy- 
bydd pawb mui disgyhlion i mi ydych, os bydd 
gennych gariad i'ch gilydd '. 

Aberthodd Cain offrymmau drwg, yr hyn 
oedd argoel fod cariad Duw wedi oeri yn Cain. 
Cyn hir ar ol hyn, efe a lofruddiodd Abel *, 
yr hyn oedd arwydd ei fod wedi colli ei gar- 
iad at ei gymmydog hefyd. " Ond oh, dydi 
Cain," ebe St. Jerom, "beth wyt yn ei 
wneuthur? Pa achos sydd i ti o'r casineb 
creulon hwn a'th awydd am dywaUt gwaed 
gwirion ? Pa fodd yr haeddodd dy frawd hyn ? 
Pa drais a gynnygiodd efe i ti? A ddarfu 
i'th unig frawd dy anfoddio di, am ddarfod 
iddo foddio Duw ? Ni's gwyddost faint dy 
golled, yn colli'r fath gydymmaith da ! Ond 
y mae cynfigen yn chwyddo'r galon, ac yn 
dallu'r deall, ar ol iddi gael unwaith ddyfod 
i mewn^" Clywch fel yr oedd Lamech, ac 
yntau'n hen wr, yn llefaru ; Os Cain a ddtelir 
seithwaith, yna Lamech saith ddengwaith a 
sdthwaith ^ Nid oes yn y geiriau hyn ond 
meddwl wedi ymroddi i ddial. Ond os gwran- 
dfiwch fel y llefara Dafydd, gwr Duw, cewch 

' Gen. XXX. 1. ' loan xiii. 85. 

* Gen. iv. 6 — 8. * Hier. de Cons, in Ad vers. 

• Gen. iv, 24, 



:S:.] DYSGA FAAW. 103 

esampl o un yn son am gariad a hynawsedd 
hyd yn nod tu ag at ei elynion : A oes un 
etto wedi ei adael o dp 8aulf eb efe, fel y 
gvmelwyf drugaredd dg ef^? Maddeuodd 
Joseph hefyd i'w frodyr, am ei fod yntau ei 
hun dan law Duw. 

Yr hyn oU a allwn ni faddeu i'n geljmion, 
nid ydynt ond rhyw f&n dramgwyddiadau, ar 
y mwyaf ; ond y mae'r hyn y mae Duw yn 
ei faddeu, yn ddyledion pwysig iawn. Nid 
ydym ni yn maddeu ond rhyw gan ceiniog ; 
ond mae Duw yn maddeu talentau^ a'r rhai 
hynny yn ddeng mil o nifer hefyd ® ! Gwnaeth 
Thrasybulus, pagan o Roegwr, gyfraith yn 
peri anghofio pob camwri a wnelsai dynion 
i V gilydd, er mwyn adferu cyfeiligarwch ag 
oedd wedi colli. Ond nid cyfraith Thrasy- 
bulus, eithr cyfraith Crist yw, Maddeuwchy a 
maddeuir i chwithau ^. 

, Beth sy gan y nef yn ogoneddusach nag 
undod y Drindod? Beth sy gan y ddaear 
yn fwy nefol nag undeb a chydfyddiaeth ? 
Pan fo un afon yn rhedeg tu a'r m6r, mae ei 
rhediad yn dda, ac y mae'n myned fel y 
dylai; ond pan gyfarfyddo afon arall a hi, 
mae rhediad y ffrwd yn cryfh^u. Felly pan 
fo cariad at Dduw yn ein carlo ym mlaen, 
mae ein rhediad yn dda, ac fel y dylai fod ; 

^ 2 Sam. ix. 1. * Mat. xviii. 24. 28. 

• Luc vi. 37. 



104 DISCE MORI. [pen. 

ond pan fo hwn yn cyfarfod k chariad at ein 
cymmydog, yna y mae cryfhM a chynnydd i 
rediad ein ffrwd i fBr o bob gwynfydedig- 
rwydd. 

Un o'r moddion arbenniccaf i gynnyddu'r 
cariad dau-ddyblyg hwn ynghalon pob cred- 
adyn, yw cyfirannogi'n fynych o'r Cymmun 
sanctaidd a bendigaid. Geilw rhai y Cym- 
mun wrth yr enw Ephodion, sef lluniaeth 
angenrheidiol i ni ar ein taith ysprydol. O 
ddirgeledigaeth gwynfydedig! yr hwn, heb- 
law cynhyrchu effeithiau nefol a goruchel 
eraill, sy'n foddion i'n cryfh^u ar y daith 
bwysig hon, ac i'n diddanu hyd nes y cyr- 
haeddom ben ein siwmai. 

Wrth ymbarrott6i yn y modd yma, gallwn 
yn siriol dderbyn amser da Duw, yr hwn a'n 
dygodd i'r byd, i'n cymmeryd o bono dra- 
chefn pa bryd bynnag y rhyngo fodd iddo 
Ef alw am danom. Y mae'r cyflwr y dylem 
sefyll ynddo mewn parottoad at ein diwedd, 
yn gofyn ein hymarferiad Cristionogol ; ac 
ni a gawn brofi dedwyddyd y cyflwr hwn, 
pan ddelom yn y diwedd i'r breswylfa lie 
mae pob gwynfyd yn trigo. 



XI.] DYSGA FARW. 105 



PENNOD XL 

Pa f odd y dylaiW Cristion ymddwyn pan ddechreuo 

ylefychu. 

Y PRiF a'r pennaf beth i'w gofio'n grefyddol 
yn nechreuad selni, yw bod i'r enaid alw i 
gof yn ddifrifol y pechodau a aethant heibio ; 
y drwg a gyflawnwyd, a*r da a esgeuluswyd ; 
yn ol geiriau'r Psalmydd, Dywedais, Cyffesaf 
yn fy erbyn fy hurt fy anwireddau i'r Ar- 
glwydd\ Ac felly yr oedd yn yr Eglwys 
gjnit hen drefn dda*, ar fod i'r claf, cjm 
anfon am y meddyg, wneuthur yn gyntaf 
gjrffes ostyngedig a galarus gydnabyddiaeth 
o'i bechodau ; a chan fod ein pechodau'n 
fynych yn achos o*n clefyd, fe arferid y drefn 
hon gyd k mawr barch. Canys y mae Daw 
weithiau yn cymmeryd ymaith yr effaith, pan 
gymmerom ni ymaith yr achos, sef arferiad 
ein pechodau. 

lachaodd Crist yr efrydd a orweddasai 
cyhyd wrth lyn Bethesda ; a mawr oedd y 
drugaredd a ddangosodd yn hyn tu ag atto ; 
canys yr oedd y dyn yn eiddil ddigyfaill, ac 
yn cael ei wthio ymaith oddi wrth Ian y llyn 
pan gynhyrfid y dwfr, fel y bydd y byd di- 
deimlad hwn yn arfer gwneuthur. lachaodd 

. ' Ps. xxxii. 5, ' In. Deer. vinc« 



106 DISCE MORI. [pen. 

Crist ef, ac a roes y rhybudd hwn iddo i'w 
gofio o hynny allan ; Wele^ ti a vmaethpwyd 
yn iach ; na phecha mwyachy rhag digwydd i 
ti beth a fyddo gwaeth ^; — ti a wnaethpwyd 
yn iflcA, gan hynny buost iinwaith yn afiach ; 
— ti a wnaethpwyd yn iach, gan hynny nid 
tydi a iacheaist dy hun; — ti a wnaethpwyd 
yn iach^ gan iiynny yr wyt yn awr yn rhydd 
oddi wrth afiechyd ; — na phecha mwyach 
rhag digwydd i ti beth a fyddo gwaeth ; gall- 
asai yr Hwn a'th gystuddiodd dros amser, dy 
ddal yn hwy ; gallasai yr Hwn a'th gyffyrdd- 
odd mewn rhan, dy daro'n gwbl; gall yr 
Hwn a roes hyn ar dy gorph, roi trymmach 
gwialen ar dy gorph a'th enaid hefyd; na 
phecha mwyach. 

Felly ni a welwn wrth hyn y dylai afiechyd 
corph ein cynhyrfii i lefain gyd k'v prophwyd, 
Na chofia bechodau fy ieiiengctid * ; ac hefyd, 
Glanhdfi oddi wrthfy meiau cuddiedig^. 

Pan ddechreuo selni ymaflyd ynom yn 
Uym, yr ydym yn brydenis i holi ac i chwilio 
am ryw beth i roi iechyd i'r corph ; fel yr 
anfonodd Asa at y meddyg i'w iach&u o'i 
glefyd, yn He anfon yn hytrach at y pro- 
phwyd i roi rhyw feddyginiaeth ysprydol i'w 
enaid claf ^. Pan fo'r meddyg wedi gorphen 
gyd a ni, yna, ac nid yn gynt, yr ydym yn 

* loan V. 14. * Ps. xxv. 7. 

» Ps. xix. 12. • 2 Chron. xvi. 12. 



XI.] DYSGA FAKW. 107 

foddlon i'r duwinydd ddechreu, fel pe byddai 
rhyw ddau air neu dri o gyfarwyddyd ys- 
prydol yn ddigon, pan dybiom nad oes fawr 
o obaith am wellh4d ! Na, na ; y prif a'r 
pennaf ofal ym mhob amgylchiad cyfyng, 
a fyddo galw'n edifarus am help Duw, yv 
Hwn sydd weithiau yn iach&u'r corph a'r 
enaid, gan estyn dyddiau'r ymbiliwr galarus, 
fel yr estynodd ddyddiau Hezeciih. Er fod 
y swp ffigys ' yn Uesol, fel moddion ordein- 
iedig gan Dduw ; etto physygwriaeth yr enaid 
yw*r cordial goreu i'r claf edifeiriol. 

Cofiwn am y bobl yn llyfr Numeri, pan 
frathwyd hwy gan seirph yn yr anialwch; 
nid oedd ganddynt un moddion o help, namyn 
edrych i fynu ar y sarph bres, yr hon a 
ddyrchafodd Moses ar orchymyn Duw, fel 
moddion i ddwyn adferiad iechyd iddynt*. 
Nid oes i ninnau un nodded yn amser cyni, 
ond dyrchafu llygaid em heneidiau i edrych 
ar Grist croeshoeliedig. liefodd y bobl ar 
Moses ac Aaron, ond nid oedd un help nes 
yr appwyntiodd Duw'n drugarog y modd- 
ion gwyrthiol yma. Ac ni cheid nawdd yn 
y ddeddf i'r enaid cyfyngderus, nes y bu i 
Dduw, yn ei ryfeddol gariad, godi iachawdwr- 
iaeth nerthol iddo ynghyflwr gras yr Efengyl. 
Dyrchafwyd y sarph bres, fel y gedlai pawb 

' £say xxxviii. 21. ' Num. xxi. 8« 



108 .DISCE MORI. [pen. 

ei gweled ; dyrchafwyd Mab Duw fel y caffai 
pob credadyn* iachawdwriaeth o hono ac yn- 
ddo Ef. I gael iacMd odd! wrth frath y 
seirph tanllyd, y cyngor oedd, Edrych, a bydd 
fyw ^; i gael iachad trwy Grist, y cyngor yw, 
Cred, a bydd fyw '. 

Mae'r moddion bendigaid yma yn ychwan- 
egu cysur nid ychydig i'r dyn trallodus, pan 
fo diymmaf ei gyfyngder. Ein prif ofal, 
ynte, pan ddechreuom glafychu, fo cydna- 
byddiaeth iselfryd o'n camweddau ; bydd i 
hyn ein cyffr6i i ddywedyd fel brodyr Joseph, 
Am hynny y daeth y cyfyngdra hum amom n^^ 
Yn gyntaf peth, cyffeswn ein boll feiau o 
galon ; dymunwn yn iselfryd, gan blygu glin- 
iau'r corph a'r galon, am faddeuant am 
danynt ; poed gennym ddymuniad yspryd i 
gael ein dattod oddi wrth rwymau pechod. 
Dwg hyn ni i waeddi fel Dafydd brophwyd, 
Gwanhawyd a drylliwyd jVn dramavrr *. Ac 
yna, wedi hynny, dyrchafiad llawen y galon 
at orsedd gras a bair i ni'n ewyllysgar ym- 
wrthod ai'r byd, a'n rhoi ein hunain i'w 
ewyllys dwyfol Ef, i appwyntiad yr Hwn y 
dylem ymostwng yn amyneddgar ac yn add- 
fwyn. 

Ni a welwn ein bod yn ei law Ef, yr Hwn 
jTi unig sy ganddo allu ar bob cnawd : pan 

• Num. xxi. 9. * loan iii. 14. 

' Gen. xlii. 21. ' Ps. xxxviii. 8. 



XII.] DYSGA FARW. 109 

fyddom mewn angen, gwyddom y fendith o 
lawndra ; pan ydym yn rhwym, y gwyddom 
oreu gystal peth yw rhyddid ; pan ydym yn 
glaf, dylera yn ddiolchus, (od oes ynom 
ddim diolchgarwch,) gydnabod gwerth ben- 
dith iechyd; a gallwn gasglu, pan fo Duw 
yn anfon arnom glefyd nychlyd, mai disgwyl 
yn drugarog y mae, nes yr ymbarott6m ni i 
farw. 

O rhynga bodd iddo Ef ohirio amser ein 
pererindod ar y ddaear, ni a ddylem offiymmu 
bwriad penderfynol, fel aberth, ar allor ein 
calonnau, i'w wasanaethu Ef mewn gwirion- 
edd hoU ddyddiau ein bywyd; ac fel hyn, 
gan hyderu yng Nghrist croeshoeliedig, ni a 
wnawn y penderfyniad hwn : " Os byddwn 
fyw, da ; ond os byddwn farw, gwell fydd 
hynny." 



PENNOD XII. 

Fel y dylaVr clafdrefnu ei ddd hyd a*ifeddiannau. 

Da ynte yw i'r claf gyffesu ei bechodau, 
cyflwyno ei enaid yn grefyddol i Dduw, a 
rhoi ar Ragluniaeth ddwyfol ei ddymnniad 
am fyw neu farw. Ond y mae hefyd yn 
gymhesur i bob Cristion, yn amser ei iechyd, 
iawn drefnu'r bendithion tymhorol a fen- 



110 DISCE MORI. [pen. 

thycciodd Duw iddo ; ac nid ydyw hyn yn 
waith y dylid ei arswydo, fel ag yr ystyrir ef 
gan lawer o bobl ofhus. 

Ni ddylai neb drosi hen etifeddiaeth i deulu 
arall ; myn Duw i'r etifeddiaeth ddigwydd i'r 
aer cyfreithlon \ 

Mae profiad ac esampl dynion doethion a 
fuant fyw'n hir, ac a wasanaethasant Dduw 
am lawer blwyddyn, yn dangos nad yw trefiiu 
ein d^ byd ymlaen llaw ddim yn peri i ni 
farw'n gynt, ond yn dawelach. Gwnaed 
felly gan Abraham, pan roes efe y rhan 
fwyaf o'i eiddo i Isaac ei fab, ac i eraill. 
Gadawodd Abraham gymmun-roddion ^, ac 
felly y gwnaeth Dafydd', Tobit*, a Heze- 
ciah \ er mwyn tawelwch i'n holynw;^r ; gan 
rannu eu heiddo daearol wrth fyned i fedd- 
iannu eu perchennogaeth nefol. 

I wneuthur y cyfryw iawn drefhiad ar ein 
da byd, mae o gyfarwyddyd mawr i ni gael 
cyngor gan ddynion y gwyddys eu bod yn 
wybodus a dysgedig. 

Yr ydym yn dangos ein diolchgarwch i 
Dduw, a'n cariad at ddyn, wrth fod o les i 
eraill ; gan gofio geiriau Crist, Dedwydd yw 
rhoddi^. Yn y cyftyw roddion, dj'lem yn 
bennaf gofio am gynhaliaeth eglwysydd, 
colegau, ysgoUon, yspjrttai, a chyfryw ddef- 

* Num. xxvii. 11, * Gen. xxv. 5, 6, 

» 1 Bren. i. 30. * Tobit iv. 20. 

' Esay xxxviii. 1. ' Act. xx. 35. 



XII.] DYSGA FARW. Ill 

nyddiadau duwiol eraill, pan fo ar ein Haw 
wneuthur hynny; canys trwy*r gweithred- 
oedd hyn o drugaredd yr ydym ein hunain 
yn cydnabod daioni Duw, ac yn gwneuthur i 
eraill, wedi i ni farw a phydru, ei fendigo Ef 
yn y cyfrannogiad o honynt. Anrhydeddodd 
dynion trugarog Dduw trwy hyn, ebe'r gwr 
doeth, a llawer o ogomant a vmaeth yr Ar- 
glwydd trwyddynt hwy '. 

Gwaith da yw rhoi i'r tlodion pan fyddom 
glaf ; ond gwell a mwy cymmeradwy gwaith 
fyddai i ni wneuthur hynny beunydd yn 
amser ein hiechyd. Yr haelioni hwn yw'r 
llong na's tery byth yn erbyn y graig, ond a 
ddwg ein marsiandiaeth adref yn ddi'ogel. 
Yr haelioni hwn yw'r llog mwyaf manteisiol ; 
canys caifFy trugarog dderbyn yn ol fil am un, 

"Wrth gadw ein cyfoeth," ebe Gregori, 
" yr ydym yn eu colli ; ond wrth eu gwasgaru, 
jT ydym yn eu cadw'n ddiogelaf." Eu gwas- 
garu pan na allom eu cadw yn hwy, nid yw 
gymmaint peth, er ei fod yn waith digon 
canmoladwy; ond gwaith canmoladwy dros 
ben yw rhoi ein bara i'r newynog, a chyf- 
rannu o'n digonedd ein hunain i rai bychain 
Crist. Grw^n ei fyd a ystyria wrth y tlawd ', 
ebe Dafydd. CaiflF cwppanaid o ddwfr oer 
ei wobrwyo ryw ddiwmod. 

Ond pa le y mae yr haelioni helaeth a 

' Eccles. xliv. 2. • Ps. xli. 1. 



112 DISCE MORI. [pen. 

ddylem ei ddangos at aelodau tlodion Crist ? 
Mae dirfawr falchder y byd mewn gwisgo, a 
gormodedd afreidiol mewn bwytta ac yfed, 
wedi ysu haelioni a thrugaredd tu ag at Haws 
o drueiniaid tlodion. 

Ond heblaw trefhu fel hyn ein heiddo a'n 
meddiannau bydol hyn, (yn yr hwn fatter ni 
ddylid diflFoddi serchiadau naturiol, na dieti- 
feddu'r aer cyfreithlon, na chyfnewid defodau 
a henafiaeth y lie,) dylid hefyd gofio am 
wneuthur adferiad lie y gwnaethom gamwri 
& neb, a chofio talu ein dyledion; yr hyn 
bethau sydd weddus a Christianus ger bron 
Duw a dyn. Nid mawr y w i ni faddeu i'n geU 
ynion, pan na's gallom mwyach eu niweidio. 
Y cariad perfFaith ag sy'n gweddu i Grist- 
ion bob amser, ni ddylai er dim fod yn 
niffyg yn awr, yn amser ei afiechyd. Gall 
esampl Stephan yn gweddio dros ei erlidw^r, 
fod yn ddrych ac yn gynllun i ni o gariad at 
bawb oil. 

Ar ol cadw at y cyfarwyddiadau hyn, gall 
y claf yn enw Duw ei drefnu ei hun a'i eiddo 
fel y canlyn : — 

Ym mlaenaf, rhoddi a chyflwyno ei enaid, k 
chalon rydd ac k meddwl ewyllysgar, i ddwy- 
law yr Hollalluog Dduw, ei Greawdwr, yr 
Hwn o'i anfeidrol ddaioni a roes iddo hanfod, 
ac o'i drugaredd annherfynol a deilyngodd ei 
brynu trwy ddioddefaint ac angau ei anwyl 
Fab ein Hiachawdwr lesu Grist, ar haeddiant 



XIII.] DYSGA FARW. 113 

yr Hwn yn unig y mae'n gorphwys ar ei ym- 
adawiad : yna, gan drefnu bod i'w gorph 
gael claddedigaeth Gristionogol, efe a all 
fyned ym mlaen yn ol cyfarwyddyd gras Duw 
a chyngor pwyllog. Fel hyn gall y claf, ar ol 
rhoi heibio fel hyn bob gofalon bydol, or- 
chymyn ei enaid i ddwylaw'r HoUalluog 
Dduw mewn edifeirwch a galar ealon, gan 
gymhwyso atto ei hun, trwy ffydd, fendithion 
aneirif dioddefaint y Cyfiyngwr. Canys o'r 
tri pheth sy ganddo iV trefnu ar ei wely 
angau, ei gorph, ei dd^ byd, a'i enaid, ei brif 
ofal yn anad dim arall a ddylai fod i gyflwyno 
ac i orchymyn ei enaid i ddwylaw lesu Grist. 



PENNOD XIII. 

Reiiied yw iW claf fwrw ymaith bob meddyliau bydol, a 
diofrydu ei feddwl i weddi a myfyrdodau defosiynol, 

GwEDi trefnu o*r claf ei dd^ byd yn ddoeth 
ac yn bwyllog, bydd ei feddwl yn fwy tawel 
i fyfyrio am y nef a phethau ysprydol; a 
bydd yn haws iddo nes^Lu at Dduw trwy 
weithredoedd o dduwioldeb Cristianus ; ac o'r 
gweithredoedd hyn nid oes yr un yn meddu 
arogl-darth pereiddiach na dyrchafu defosiwn 
ein meddwl mewn ymbil a gweddi. Gallwn 



114 DISCE MORI. [pen. 

yma wneuthar dyrchafiad ein dwylaw yn 
offrvrm prydnhawnol ein hemioes ^ 

Nid oes i ni well areithw^ i ddadleu ein 
hachos, na sicrach cenhadon i wneuthur ein 
heddweh, nag ydyw ein hufiidd erfynion amo 
Ef, yr Hwn sy fyth yn eistedd yn swyddog 
i'n gwrando, a'r Hwn sy'n edrych ar fod i ni 
anfon i fynu ein gweddi'au, fel yr anfono 
Yntau i lawr ei drugaredd. Trwy'r moddion 
hyn yr ydym yn dwyn ymlaen fitsnach ys- 
prydol k Dnw ei Hun ; nyni yn rhoddi iddo Ef 
gwppanaid o ddwfr oer *, ac Yntau yn rhoddi 
i ninnau ffiynnon y dyfroedd byw *; nyni, fel y 
weddw honno, yn rhoi iddo Ef ddwy hailing *, 
ac Yntau yn rhoi i ninnau holl drysor ei 
Demi. Mae trugaredd Duw, medd un, fel 
Uestr yn llawn hyd yr ymyl ; ac os gwna ei 
fiyddlon hlant ddechreu cymmeryd o hono Si 
llaw gweddi ddifiuant, mae'r Uestr yn gorlifo 
am eu pennau. 

Heblaw hynny, nid fel dyn y mae Duw : 
mae y rhai sy'n erfyn llawer ar ddyn, yn 
arfer peri blinder iddo ; ond po mwyaf y 
gweddiom ar Dduw, mwyaf cymmeradwy a 
fyddwn ganddo. Byddai drysau'r Ediliaid 
yn Rhufain fyth yn agored i bawb a ddy- 
munent ddwyn eu cwyn ger eu bron, fel y 
caffent ddyfodfa ddirwystr attynt ; ac y mae 
Duw yn cadw drws ei dragaredd yn llydan 

* Ps. cxli. 2. ' Marc ix. 41, 

' Jen ii. 13. ^ Luc xxi. 2. 



XIII.] DYSGA FARW. 115 

agored i bob pechadur' tlawd a fyimo ddwyn 
ei weddi atto. Deuwch^ a chroesaw^ yw gwa- 
hoddiad y nef. 

Megis ag y dylem ar amserau ac amgylch- 
iadau eraill adael weithiau ein matterion dae- 
arol, fel y gadawodd Abraham ei weision, pan 
aeth i'r mynydd i aberthu i Dduw^; felly 'n 
enwedig mewn poen a selni corph, dylem 
esgjm i fyfyrdod am bethau nefol, i redeg at 
drugaredd yr Arglwydd, fel i ddinas noddfa. 
Galw arnaf fi yn nydd trallody ebe Duw, 
a mi a'th waredaf, a thi a'm gogoneddi^. 
Yn nydd tralhd, mae i ni nawdd rhag eyf- 
yngder : a mi aHh waredaf, dyna wobr 
trugaredd : a thi a!m gogoneddi, dyna ad- 
daliad y galon ddiolchgar. Mae Crist yn 
gwahodd atto bawb sy'n flinderog ac yn 
llwythog ; ac ni choUant eu gwobr; Efe a 
esmwythi amynt '. 

Yn amser cyfyngder nid oes diogelach 
gwaith na rhedeg at Dduw am noddfa. Ac 
y mae St. Awstin yn dywedyd, " Ymdrechwn 
ar fod i ni farw dan weddio ®." Dyrchafaf 
fy llygaid iV mynyddoeddy oW lU y daw fy 
Tighymmorthj ebe'r prophwyd^. Ac mewn 
lie arally Fel y mae llygaid gweision ar law 
eu meistraidy neu fel y mae llygaid llaw-for^ 

» Gen. xxii. 5. • Ps. 1. 15. 

' Mat. xi. 28. 

' Demus operam ut moriamur in precatione. 
* Ps. cxxi. 1. 

I 2 



116 DISCB MORI. [pen. 

wyn ar law ei meistreSy felly y mae ein llygaid 
ni ar yr Arglwydd ein Duw, hyd oni thrugar^ 
hao Efe wrthym ^ Gan hynny, dywedwn yn 
ddefosiynol gyd &'r un prophwyd, Ynot t% 
Arglwydd^ yr ymddiriedais ; na'm gwarad- 
wydder yn dragywydd ; gwared fi yn dy gyf- 
iawnder^. Na cherydda fi yn dy lidiowg- 
nvydd, ac na chospa fi yn dy lid : iachd fi, 
canys fy esgym a gystuddiwyd '. Nac ym- 
bellhd oddi wrthyf, o herwydd cyfyngder sydd 
agos ; canys nid oes cynnorthwytur * P Cofia 
dy dosturiaethau aHh drugareddau, canys 
erided y maent hwy ^. Na wrthodfi pan ballo 
fy nerth ^. Yr ivyf yn cydnabod fy ngham- 
weddaUy a^m pechod sydd yn. wastad ger fy 
mron. Glanhd fi dg isop^ a mi a lanheir \ 
Na chuddia dy wyneb oddi wrth dy was; 
canys y mae cyfyngder amaf: brysia, gwrando 
fi ®. I'r cyfipyw ddymuniadau edifeiriol a hyn 
nid neppell yw'r attebiad gorfoleddus, Am 
iddo roddi ei serch amaf am hynny y gwar^ 
edaf ef; am iddo adnabodfy enw y dyrchafaf 
ef: mewn ing y byddaffi gyd dg ef^, 

Dylid arfer y gweddiau sydd yng Ngwas- 
anaeth Ymweliad y Claf hefyd, ynghyd & 
Uawer o Psalmau Dafydd, y rhai, pan ddar- 

' Pa. cxxiii. 2. * Ps. xxxi. 1. 

' Ps. vi. 1,2. * Ps. xxii. 11. 

* Ps. xxvi. 6. • Ps. Ixxi. 9. 

' Ps. li. 3. 7. • Ps. Ixix. 17. 

• Ps. xci. 14, 15. 



XIII.] DYSGA FARW. 117 

lleno'r cystuddiol hwynt, sydd yn addysgu'r 
gydwybod : ac y maent yn cael mwy o 
effaith na chyflredin ar y meddwl mewn amser 
o afiechyd. " Mae'r hymnau dwyfol hyn," 
ebe St. Basil, " yn rhan o'r Ysgrythyr Iii.n ; 
maent yn uchel mewn dirgeledigaeth, yn 
ddyfiiion o ran ystyr, yn ddiddanus o ran 
athrawiaeth ; ac y mae jmddynt, yn amser 
trallod, ras hyspysol a neillduol i addysgu ac 
i adeiladu'r enaid^" Ac ym mhlith y rhai 
hyn, mae'r Psalmau canlynol yn neillduol o 
gyfaddas i'r claf ; sef y ddeunawfed ar hugain, 
Arglwydd, na cherydda ji yn dy lid, &c. ; yr 
unfed ar ddeg a deugain, Trugarhd wrthyf, 
ODduWy &c.; y ddegfed a thrugain, ODduw, 
prysura Vm gwaredu, &c. ; yr unfed ar ddeg 
a thrugain, Ynot ti, Arglvrydd, y gobeithiaiSy 
&c. ; yr ail ar bymtheg a thrugain, A'm lief 
y gwaeddais ar Dduw, &c. ; y ddegfed ar 
hugain wedi'r ganfed, O'r dyfnder y llefais 
arnat, Arglwydd, &c. 

At hyn gellir ychwanegu myfyrdod distaw, 
yn yr hwn y mae'r enaid yn rhodio wrtho ei 
hun gyd Sl Duw ; yr hyn sy fanteisiol iawn 
yn yr amgylchiad yma. Pan fo seibiant i 
lawenydd y nef ymddangos i'n meddyliau 
crefyddol, y mae pleserau ein bywyd pech- 
adurus, a gwagedd y byd hwn, yn ddiddim a 
diwerth iawn gennym. Yna gaUwn alw i 

' Basil, in praef. in lib. Psal. 



118 DISCE MORI. [pen. 

gof annhraethadwy gariad Duw at ddyn yn 
gyfFredinol, ac attorn ein hunain yn neillduol : 
a'r modd y daeth y cariad hwn ym mlaen 
mewn pryd i achub dyn, cyn i gyfiawnder ei 
gospi ef ; ac mai gwaith o gysur oedd i Dduw 
ddywedyd, Bydded goleuni ^; end mai gwaith 
o gyngor a phob diddanwch oedd iddo ddy- 
wedyd yn iachawdwriaeth dyn, Ganer Crist, 
i achub fy mhobl oddi wrth eu pechodau. 
Yn awr liefyd y mae gennym gyfleusdra 
cymmwys i fyfyrio ar ddioddefiadau Mab 
Duw, ei farwolaeth, ei ddisgyniad i uflFem, ei 
adgyfodiad y trydydd dydd, ei ddyrchafkel, 
a'i ogoneddus eisteddiad ar ddeheulaw Duw : 
ac felly wrth goiio enw'r lesu, fe all y pecb- 
adur galarus ddywedyd gyd k Thomas, T)/ 
Arglwydd a'm Duw ^. 

Ni's gallwn yn y byd hwn arferyd ein 
meddyliau'n well na thrwy alw i gof fel y 
cadwodd Duw ni o'n mebyd *, o ba gynnifer 
o beryglon y gwaredwyd ni, i'r rhai y gwel- 
som lawer yn syrthio o flaen ein llygaid, a 
ninnau, yn unig drwy ei drugaredd Ef, yn 
rhyddion o honynt hyd heddy w. Gan hynny 
galwn i gof gyd k phob diolchgarwch ddaioni 
Duw tu ag attorn dros yr amser a aeth 
heibio ; a rhoddwn ein holl hyder a'n hym- 
ddiried ynddo yn awr y cyfyngder trallodus 

* Gen. i. 3. * loan xx. 28. 

^ Ps. xxii. 9, a xxvii. 9. 



XIV.] DYSGA FARW. 119 

hwn, ie, ym mywyd ac ym marwolaeth, a 
thros byth bythoedd, gan mai agos ywW Ar- 
glwydd at y rhai oil a alwant arno, at y rhai 
oil a alwant arno vnewn gmrionedd \ 



PENNOD XIV. 

Ynghyhh annog y claf i barhdd a dtanwadalwchf fel y 

hoW selni'n cynnyddu arno. 

Pan fo'r selni'n cynnyddu drymmach drym- 
mach, dygir fwyfwy ar gof i ni ein marwol- 
deb, a chymheUir ni'n esmwyth ac yn raddol 
i ymwrthod o fesur ychydig ac ychydig li'r 
holl hyder sy gennym yn y bywyd trangcedig 
hwn, ac i jrmarfogi i sefyll yn ddianwadal 
hyd y diwedd; gan gofio'n wastadol fod 
amser i farw yn gystal ag amser i eni^; ac 
mai ein ffordd i fyned i mewn i'r bjrwyd yw 
dioddef am Amud ing marwolaeth. 

I sirioU ein hyspryd yn amser y profedig- 
aethau Uymmaf, gallwn ystyried nad aeth 
Crist ei hun ddim i ogoniant, heb iddo^n 
gyntaf ddioddef poen^. Pan fynnai Dafydd 
i Urias gymmeryd ei esmwythyd gartref, dy- 
wedodd Unas wrtho, Yr arch, ac Israel hefyd, 

* Ps. cxlv. 18. * Preg. iii. 2. 

' Ymweliad y Claf. 



120 DISCK MORI. [pen. 

a Judah, sydd yn aros mewn pebyll ; a Joab 
fy arglwyddy a gweisionfy arglwydd, sydd yn 
gwersyllu ar hyd wyneb y maes : a af fi gan 
hynny i^m t^ fy hun, i fwytta ac i yfed ? Ni 
wnaf y peth hyn '. Ac a gawn ni edrych ar 
Fab Duw ei Hun yn gwa^du o'i ben a'i 
draed, o'i ddwylaw a'i ystlys, yn dibddef 
dros bechodau'r hoU fyd, a ninnau'n gwrthod 
dioddef, gan ddewis yn hytrach fod yn es- 
mwyth arnom yn Siony ac ymddiried ym myn- 
ydd Samaria *, ac yn flin gennym ddwyn na 
chroes na thrallod ! A ydyw'r milwr hwnnw 
yn deilwng i ddychwelyd yn orfoleddus gyd 
ei'i gapten, ac yntau wedi gwrthod taro cym- 
maint ag un ergyd yn y rhyfel ? 

Eilwaith ; beth bynnag ydym yn ei ddi- 
oddef, dioddefodd Crist fwy drosom ni. Ond 
y peth pennaf i'w gofio ydyw mai nid curoW 
awyr * y w ein hymdrech ; canys ar ol i ni 
ymdrechu ymdrech deg, mae coron cyfiawnder 
ynghadw i ni^. "Duw yw'r Agnothetes/* 
ebe Tertulian, ''sef yr Hwn sy'n cynnyg y 
wobr, ac hefyd yn gwobrwyo'r ennillw^^" 

Edrychwch ar y cenhedlaethau gynt, a gweU 
wch : pwy a ymddiriedodd iW Arglwydd, ac a 
waradwyddwyd ? Pwy a arhosodd yn ei ofn 
Ef^ ac a adawyd ? Pwy a alwodd arno Efy 
ac yntau yn ei ddiystyru ef^? Gan hynny 

' 2 Sam. xi. 11. * Amos vi. 1. 

* 1 Cor. ix. 26. • 2 Tim. iv. 8. 

' Tertul. ad Mart. * Eccles. ii. 10. 



XIV.] DYSGA FARW^ 121 

cymmered yr enaid digalon gysur yn nhru- 
garedd Duw. A Iwyr-adawyd y cyfiawn 
eri6ed ? Addawodd Duw i Josiah y dygid ef 
i^w fedd mewn heddwch ^; etto mewn rhyfel 
y bu farw Josiah ' ; ond rhoes Duw iddo 
feddwl dianwadal, ac felly mewn heddwch y 
bu farw, er cael ei ladd mewn rhyfel. Dy- 
wedodd Duw wrth Jeremiah na's gorchfygid 
ef; llabyddiwyd Jeremiah, ond etto ni's 
gorchfygwyd mo bono ; canys rhoes Duw 
iddo ffydd anorchfygol. Ebe Duw wrth 
angel Eglwys Smyrna, Bydd ffyddlon hyd 
angau, a mi a roddaf i ti goron y bywyd ^. 

Er mwyn ei gyfnerthu ei bun yn y flfydd 
hon, gall y claf wneuthur cyfFes ddiffuant o'i 
grediniaeth Gristionogol, gan ddywedyd fel 
hyn : — 

O Drindod Sanctaidd, yr wyf yn fy ngor- 
chymyn fy bun i Ti, y Tad, y Mab, a'r Ys- 
pryd Gl^ln, yr Hwn yn undod natur wyt un 
a'r unrby w Dduw. Yr wyf yn fy nghyflwyno 
fy bun i Ti, O Hollalluog Dad, yr Hwn a'm 
creaist i, a'r nef, a'r ddaear, a phob peth 
gweledig ac anweledig. Yr wyf yn fy nghyf- 
lwyno fy bun i Ti, O Arglwydd lesu Grist, 
yr Hwn a anfonwyd i'r byd drosof fi a iach- 
awdwriaeth dynolryw, a genhedlwyd trwy 

• 2 Bren. xxii. 20. ' 2 Bren. xxiii. 29. 

^ Dat. ii. 10. 



122 DISCE MORI. [pen. 

nerth yr Yspryd Gl&n, a anwyd yn ddyn o'r 
wynfydedig Forwyn Fair, a ddi'oddefaist, a 
fuost farw, a gladdwyd, a ddisgynaist i uffem, 
a adgyfodaist y trydydd dydd o feirw, a 
esgynaist i'r nef, Ue'r wyt yn eistedd ar 
ddeheulaw'r Tad, ac o ba le y deui yn y 
dydd diweddaf i famu pob cnawd. Yrw^ 
yn fy nghyflwyno fy hun^i Ti, O LAn Yspryd, 
yr Hwn wyt yn deilliaw o'r Tad a'r Mab, a'r 
Hwn yr wyf yn dy addoli ac yn dy ogoneddu 
ynghyd k hwynt, yr Hwn wyt Arglwydd a 
Bywiawdwr yr Eglwys Gatholig ac Apostolig, 
i'r hon yn dy ras y rhyglyddaist faddeuant 
pechodau, adgyfodiad y cyrph marwol hyn, 
a bywyd tragywyddol wedi angau. 

Gellir arferyd yr nn gyflfes hefyd gan y 
claf mewn flfordd o oflfrymiad ; megis, Yr 
wyf yn ofl&wm fy hun i Ti, O Drindod sanct- 
eiddlan, y Tad, y Mab, a'r Yspryd Gll^, 
&c. Hefyd mewn ffordd o weddi, megis, Yr 
wyf yn erfyn arnat Ti, O Drindod Sancteidd- 
lan, y Tad, a'r Mab, a'r Yspryd Gllbi, &c. 
Yn y gyffes Gristionogol hon gall gweision 
Duw sefyll yn ddianwadal hyd y diwedd 3^1 
erbyn pob temtasiwn ; fel pobl Ciniensis, y 
rhai, pan orchymynodd cenhadon Brutus 
iddjmt draddodi eu dinas a'u rhyddid i'w 
ddwylaw ef, a roisant iddynt yr atteb gwrol 
hwn ; " Dywedwch wrth eich capten Brutus, 
ddarfod i'n henafiaid adael i ni arfau i am- 



XIV.] DYSGA FARW. 123 

ddifiyn ein hiawnderau yn wrol a dianwadal 
hyd y diwedd*/* Ac y mae'r Yspryd Gl^n, 
trwy St. Paul, yn y chweched at yr Ephes- 
iaid, vn daneos beth ydyw'r arfau hyn : nid 
amgen, dwyfronneg c^wnder, tarian y fiydd, 
helm iachawdwriaeth, cleddyf jrr Yspryd, ac 
esgidiau parottoad Efengyl y tangnefedd*. 
Dyma arfogaeth ysprydol i'r holl aelodau, 
oddi gerth y cefn jm unig, i arwyddoccau na 
wiw i'r milwr Cristionogol ddim troi ei gefii 
yn nydd y frwydr o flaen ei elynion. 

Dywedir am yr eryr, y bydd hi, er mwyn 
profi ei chywion, yn eu dwyn o'r nyth i 
ganol Uewyrch pelydr yr haul, pan fo'r go- 
leuni gryfaf ; ac os byddant hwy yn gallu 
dal hynny, bydd hithau yn eu cydnabod fel 
yr eiddi ei hun ; felly mae Crist yn ein had- 
nabod ni yn eiddo iddo ei Hun trwy ein 
di'anwadalwch dan ddioddefaint ; ac y mae 
weithiau yn ein dwyn i'r ymdrechfa, er 
mwyn ein profi. 

Yr ydym yn darllen am Seba, luddew 
gwrthryfelgar, ddarfod iddo udganu mewn 
udgorn, ac i lawer o bobl ei ddilyn ef ; ond 
am w^r Judah, y rhai oeddynt o'r gwaed 
brenhinol, mynnent hwy, fel Israeliaid di- 
dwyll, fyw a marw gyd ^ Dafydd eu bren- 
hin*^. Felly mae'r hen Seba yn chwythu'n 



' Ferrum nobis a majoribus, &c. 

^ Ephes. vi. 14, 15. '2 Sam. xx. 1. 



124 DISCE MORI. [pen. 

ami yn ei udgom deniadol i'n Uithio ninnau 
oddi wrth ein ffyddlondeb i Grist lesu ein 
Brenhin. Y mae pawb ag a aned o ddwfr 
ac o'r Yspryd Gl^ yn dymuno byw a marw 
yn y flfydd hon. Pa fodd bynnag y mae'r 
byd dros amser yn gwgu amynt, etto nid 
ydynt fel y gorsen ddignewyllyn ddisylwedd, 
yn bwhwmman gyd k phob awel ; ond yn 
gadarn ddianwadal, fel loan Fedyddiwr, yr 
hwn a lynodd yn ei broffes, er gorfod colli ei 
ben o'r plegid. 

Wrth hynny, gan ystyried nad oes coron 
heb fuddugoliaeth, ac nad oes buddugoliaeth 
heb wroldeb a dianwadalwch, gall y fiydd- 
loniaid, fel Job, ddywedyd, Pe lladdai yr 
Arglwydd ni, etto ni a ymddiriedwn ynddo ®. 



PENNOD XV. 

Cyngor tV sawl 8y*n ymddangos yn aneioyllysgar i 

ymadael dW byd. 

Os yn y byd yma yn unig y goheithiwn yng 
Nghrist^ medd yr Apostol, truanaf o^r holl 
ddynion ydym ni^; i ddangos, mewn eflfaith, 
mai nid yn y byd hwn y cyflawnir ein go- 
baith. Nid yma y dylem ychwaith ddisgwyl 

• Job xiii. 15. * 1 Cor. xv. 19. 



XV.] DYSGA FARW. 125 

cyflawniad ein gobaith, ond mewn.man arall. 
Nid y byd hwn yw ein paradwys ni ; nid 
oes yma namyn anialdir diffaeth ; nid yma y 
mae i ni ddisgwyl am ein nefoedd ; fry y mae 
ein dinas ni, yr hon ydym oil i'w ptireswylio. 
A chan ein bod i fyned ym mlaen yn gysurus 
i gymmeryd meddiant o honi, a bod y gobaith 
am ei pherchennogi yn gyfnerthiad i ni ar y 
daith, byddai tynnu yn ol yn waith anghyson 
Sl't ffydd Gristionogol yr ydym beunydd yn 
ei phroffesu. 

Llawer gwaith y gweddiasom, Deued dy 
deymas ^ : yn awr, pan y w Duw yn ein ty wys 
iddi, mae ein hwyrfiydigrwydd i fyned iddi 
o'r byd hwn yn brawf o eiddilwch ein ffydd. 
** Beth a wnaethem/* ebe St. Jerom, " ped 
archasai Duw i ni farw, heb son am yr ad- 
gyfodiad ? Hyd yn nod felly, dylasai ei 
ewyllys Ef fod yn ddigon i'n cysuro. Ond 
gan fod gennym addewid o'r adgyfodiad, pa 
ham y petruswn '? " Ami y dymunasom fod 
yn rhyddion o gaethiwed y byd hwn ; ond 
yn awr, pan y mae Duw'n myned i'n rhydd- 
h&u oddi wrtho mewn gwirionedd, yr ydym 
yn dewis parhM ein caethiwed daearol ; yn 
debyg i Want, y rhai sydd yn Uefain gan boen 
a dolur ; ac etto pan ddelo'r meddyg attynt 

» Mat. vi. 10. 

' Quid faceremus si mori tantummodo sine resurrec* 
done praeciperet Deus ? voluntas ejus suffice ret ad so- 
latium. — Jer, de non Lugend. MorU 



126 DISCE MORI. [pen. 

i'w gwella, hwy a ddewisant oddef y dolur 
a'r boen yn hytrach na chymmeryd y physyg. 
Nid oes iin morwr nad yw, ar ol yr ystonnydd 
blinion ar y cefnfor, yn dymuno cyrhaeddyd 
y porthladd : ac oni bydd i ninnau dderbyn 
yn llawen ein gwaredigaeth, pan ddelo'r 
amser, ar ol cynmfer o dymhestloedd yn y 
byd helbulus presennol ? Yr ydym yn rhy 
chwannog i gani'r byd, i'w gam yn llawer 
iawn mwy nag y dylem, a ninnau'n ddim 
amgen na dieithriaid ac alltudion ynddo. 

Pe na bai gennym ond mwyniant o gyflwr 
tymhorol i'w ddisgwyl, a chael gorphwysdra 
yn hwnnw, fel pe baem wedi cyrhaeddyd ein 
daioni pennaf yn y byd hwn, yna byddai ein 
hymadawiad yn alarus mewn gwirionedd; 
canys felly darfyddai ein bodoliaeth a'n hap- 
pusrwydd ar unwaith yngh;^d : ond gan ein 
bod yn edrych am gyflwr pellach, ac un mor 
barhHus a bendigaid, i'r hwn y mae angau yn 
ddrws, nid oes dim achos i neb ystyriol fod 
yn hwyrfrydig i gychwyn. p^ i Lser d 
ymadawiad wedi nes&u ; oblegid, 

Yn gyntaf, Cofiwn mai ordinhM Duw 
ydyw ; diwedd pob cnawd yw angau, ^ffordd 
yr holl ddaear^ fel y geilw Josna ef *. Pa 
wr a fydd byw, ac ni wel farwolaeth ? ebe'r 
prophwyd*. Nid peth priodol i ryw un 
ydyw, ond peth cyffredin i bawb. Mae bren- 

*• Jos. xxiii. 14. ' Ps. Ixxxix. 47« 



XV.] DYS6A FARW. 127 

hinoedd, fywysogion, y cryf, a*r dewr, oil yn 
cyfrannogi yn y coelbren hwn. Ni wiw i 
neb obeithio bod, trwy ragor-fraint yn y byd, 
yn rhydd oddi wrth yr hyn y mae pawb, heb 
un eithriad, pa im bynnag a fynnant ai peidio, 
yn rhwym o ymostwng iddo. 

Yn aU, Am y gwelwn oil yn eglur mai 
moddion yw angau i'n dwyn o garchar anes- 
mwyth, ac o bererindod diorphwys. Hyn a 
wnaeth i'r gwr doeth ddywedyd, Mi a gan- 
molais y meirw yn fwy naW rhai byw y rhai 
sydd yn fyw etto^; ac mai gwell yw dydd 
marwolaeth na dydd genedigaetW ; oblegid yn 
y naill yr ydjon yn dyfod i ddyffryn galar, ac 
yn y Hall yn ymadael o bono, os ymadglwn 
trwy ffydd ynddo Ef, gan yr Hwn yr ydym 
yn disgwyl cael cyflwr gwell yn y byd a 
ddaw. 

Yn drydydd, Gktn mai dyma'r ffordd i gael 
gwobrwy mor omchel, gallwn ymadael mewn 
hyder yn ei drugaredd Ef, yr Hwn sy'n awr 
trwy farwolaeth yn ein gwabodd i'w derbyn a'i 
mwynh^u. Pa ham, yn enw bendith Dduw, 
y rhaid i neb warafun i'r enaid ddychwelyd at 
DduWy yr Hwn d*i rhoes ef^? 

Pan fo'r anwyl fam yn rhoi'r plentyn allan 
i'w fagu, a'r fammaeth wedi ei gadw'n ddigon 
bir, a oes gan y fammaeth achos i gwyno 
neu rwgnach, pan fo'r fam yn cymmeryd ei 

• Preg. iv. 2. ' Preg, vii, 1, * Preg xii. 7, 



128 DISCE MORI. [pen. 

phlentyn adref yn ol? Pa faint llai achos 
sy gennym ni i ddangos dim anfoddlonrwydd 
pan fo Duw yn cymmeryd ein henaid adref 
atto ei Hun, ac yntau'n waith ei ddwylaw Ef, 
ac yn blanhig5m o'i impiad Ef, yr Hwn yn 
gyntaf a'i rhoddes, ac, yn anad neb, a'i ceidw 
ac a'i hyrageledda'n garuaidd ? Ni ^r neb, 
ond mam, beth yw cariad mam ; ac ni ^ryr 
neb ond Duw, yr Hwn ei Hun sy gariad, beth 
yw cariad Duw. Yr ydym ni, gan hynny, 
yn annaturiol iawn wrthym ein hunain, wrth 
ddangos dim argoel o anfoddhdd pan fo ein 
heneidiau )ti myned i ddwylaw yr hwn sy 
Geidwad gwell na neb. 

Pa le y mae ein chwant i ymddattody a bod 
gyd d Christy fel St. Paul^? Pa le y mae 
ein cwynfan, gyd a Dafydd, Pa bryd y deuaf 
ac yr ymddangosaf ger bron Duw * ? Pa le y 
mae ein hiraeth, gyd ^ St. Awstin, ** am 
weled y pen a goronwyd k drain, a'r dwylaw 
a drywanwyd dros ein pechodau^?'* Pe 
byddai gennym ni'r ffydd ag oedd gan y 
duwiolion hyn, nyni a ddymunem weled awr 
ein gorphwysdra, yn hytrach na bod yn 
hwyrfrydig i ymadael, pan fo Duw ar ein 
galw ymaith. A gaiff ein tueddiad naturiol 
fod yn gryfach na grym gobaith Cristionogol ? 
Ac a aUwn ni anghofio gweddi Crist yn yr 

» Phil. i. 23. » Ps. xlii. 2. 

' August. Medit. 2. 



XV.] DYSGA FARW. 129 

ardd, Nid fy ewyllys i, ond yr eiddo ti, a 
wneler ^ ? 

Mae'r ser, yn eu hysgogiad priod eu hun- 
ain, yn cael eu dwyn o'r gorllewin i'r dwy- 
rain ; ond etto, yn eu hysgogiad o ufudd-dod 
i'w hysgogydd cyntefig, maent yn cerdded 
o'r dwyrain i'r gorllewin. Mae'r dwfr, yn 
ei rediad naturiol, yn diljna canolbwynt y 
ddaear; ac etto mae'n cymmeryd ei reoU 
gan y corph uwch hwnnw, sef y Ueuad, ac 
yn ymostwng iV hysgogiadau hi. Felly 
dylai ysgogiad o ufudd-dod i ewyllys Duw, 
yr Hwn yw'r prif ysgogydd, ein tynnu ni a'n 
holl ddymuniadau, pa mor groes bynnag i 
natur ; canys iddo Ef y dylai pawb ymos- 
twng, ac Ef y dylai pawb yn ufuddgar ei 
ddilyn. 

Mae'r sawl sy, trwy alchemyddiaeth, yn 
ceisio troi'r plwm yn aur, yn gyntaf yn 
toddi'r plwm. Ac felly os mynnwn ninnau 
newid ein hewyllysiau ein hun yn ewyllys i 
Dduw, rhaid i ni eu toddi'n Uwyr, fel y bo 
i'w ewyllys ef yn unig gymmeryd He. 

Pan dd5rwed Crist, yn Uyfr y Datguddiad, 
Yt wyf yn dyfod ar frys ; mae'r saint yn 
atteb. Amen; Yn wir tyred ^ Arglwydd lesu^; 
i ddangos na's gall yr hyn sy'n boddio Crist 
ddim bod yn anfoddhaol iddynt hwythau, yn 
enwedig ei ddyfodiad, yr hwn beth sy'n hy- 

* Luc xxii. 42. * Dat. xxii. 20, 

[881] K 



130 DISCE MORI. [pen. 

fryttaf dim i bawb ag sy'n caru ac yn ofni ei 
enw Ef. 

Ac jnna gallwn ystyried fod gennym, 
trwy'r moddion hyn o addfwyn ymroddiad i 
Dduw, gyfleusdra i ddangos ein hymostyng- 
iad i'w ddwyfol ewyllys Ef ; fel jrr oedd 
gan Abraham, pan orchymynodd Duw iddo 
aberthu Isaac ei fab, 'ie, Isaac ei unig fab ; 
Isaac, yr hwn a hoffai ; Isaac, ar yr hwn yr 
oedd gobaith ei had gwynfydedig yn ymddi- 
bynu*. Dyma lle'r oedd ymdrech, yn yr 
hwn y mynnai Duw weled pa mi oedd gryfaf 
yn Abraham, ai flFydd, ai serch at ei blentyn ! 
Ond Abraham, yr hwn a elwir Tad y ffydd- 
loniaid, a'r hwn felly a adawodd i'w blant 
esampl dros yr amser a ddeuai, a roes ei 
ewyllys ei hun i fynu i ewyllys Duw yn y 
cyfyngder hwn : nid arhosodd i bwyso 
gorchymyn mor fawr ynghloriannau ys^ifii 
rheswm dynol, ond prysurodd i ufuddhiu 
iddo, gan gredu yn erhyn gobaith *. 

Pan archodd Crist iV apostolion hwylio 
i'r Ian arall dros f&r Tiberias, ni safasant i 
ymwrando S.g ammheuon ofhus, fel hyn ; 
'* Mae mono dros y Gennesareth hwn yn 
waith enbyd, ac y mae'r dydd yn darfod, 
ac nid ydym ninnau ddim ond pysgodw^ 
anghelfydd, ac nid y Uongw^r goreu." Na ! 
pan archodd Crist iddynt, ymaith yr hwyl- 

* Gen. xxii. 4. • Rhuf. iv. 18. 



XV.] DYSGA FARW. 131 

iasant yn ddibetrusder \ Yn awr mae Crist 
yn gorchymyn i ni hwyUo oddi wrth Ian ein 
cyflwr daearol ; ac oni ddylem ninnau gych- 
wyn yn ufiidd, yn enwedig gan fod y nef, 
porthladd ein gobaith, ar y Ian draw. 

Drachefh ; gan y rhaid i ni fyned ymaith, 
pa ham nad yn awr ? ac os nid yn awr, 
pa bryd ? Mae amser i eni, ac amser ifarwy 
medd y gwr doeth ® ; ac ni a ddaethom i'r 
byd hwn ar yr ammod fod i ni ymadael o 
bono. Rhaid i ni roi i fynu ein bywyd, fel 
Codrus, yr Atheniad gwrol, a hynny cyn 
ennill y frwydr. FeUy, gyd a'r capten o 
Thebes, na phetruswn gyfnewid einioes am 
angau, ond i ni gael y fuddugoliaeth yn 
eiddom. 

Ac, (i ddywedyd y gwir,) nid oes i ni 
nemmawr o achos i ddymuno cael byw'n hir 
yn y byd dideimlad hwn. Yr ydym ni yn 
gweled Uawer o drueni, ac y mae djrnion 
doethion yn rhag-weled mwy ; ac o flaen 
drygfyd y cymmerir y cyfiavm ymaith ^; fel y 
cymmerth Duw Josiah, fel na welai ei lygavi 
yr holl ddrwg yr oedd Efe yn ei ddwyn ar y 
genedl bechaduras \ 

Tu ag at am ein cyflwr ein hunain yn ben- 
nodol; pan ddelo henaint methiantus, yr 
hwn yr ydym yn dymuno gymmaint ei gyr- 

' Marc iv. 35. ' Preg. iii. 2. 

• Esay Ivii. 1. * 2 Bren. xxii. 20. 

k2 



132 DISCE MORI. [pen. 

raedd ; pan ddelo'r pedwar ugain mlyneddy 
yr hyn yw gobaith pellaf ein nerth, oni 
byddwn ni y pryd hynny yn faich i eraill, ac 
jm boen i ni ein hunain ? Ac yn y cyfamser 
mae cynnifer o rwydau a maglau yn cael eu 
gosod gan y gelyn ddyn i hoenynnu eneidiau 
dynion, ag y gallwn, mewn parch a chariad, 
ryfeddu trugaredd Duw yn ein gwared dros 
yr amser a aeth heibio, a deijbyn yn dawel 
ein trosglwyddiad i le o wir ddiogelwch, yr 
hwn sy'n dilyn marwolaeth. 

Yn ddiweddaf oil, dylai coffa am y lle*r 
ydym yn myned iddo, ein tywys ymaith, fel 
y tywysodd yr angylion Lot o Sodom. I 
ddinas harhdus^ yr ydym yn myned, dinas 
He y caiflf ein heneidiau fyw. Anfonwn nin- 
nau ein fiydd gan gredu, a'n gobaith gan 
ddisgwyl, (fel yr anfonodd Josua'r cen- 
hadon o'i flaen,) i edrych y wlad a rydd 
Duw i ni iV meddiannu. Fe ddwg y cen- 
hadon hyn air i ni, na welodd llygad, ac na 
chlywodd cliLSt, ac na ddaeth i galon dyn ', 
mo'i rhagoroldeb goruchel hi ; ac fe ddylai 
hyn, mi dybygwn, annog dynion i flFarwelio'n 
ewyllysgar 2l'r ddaear hon. 

I ddiweddu yngeiriau St. Cyprian : " Bydd- 
ed i ethniciaid ac anffyddlonion ofni marwol- 
aeth, y rhai nid ofnasant Dduw eri6ed yn eu 
by wyd ; ond aed Cristionogion ym mlaen fel 

» Heb. xiii. 14. » 1 Cor. ii. 9. 



XVI.] DYSGA FARW. 133 

teithw^ i V cartref genedigol, ac fel plant at 
eu hanwyl Dad, yn wirfoddol, yn llawen." 
Un peth a ddeisyfiais i gan yr Arglwydd, ebe'r 
prophwyd, sef caffael trigo yn nhyW Arglwydd 
holl ddyddiaufy myvryd*. 



PENNOD XVI. 

Y modd y gellir perswadio y rhai hynny i ymadael yn 
addfwyn, ag sy*n ymddangos yn hwyrfrydig i adael dd 
hyd, gwraigy plant, cyfeillion, neu*r cyffelyb. 

Pan roddom ein serch ar bethau daearol, yr 
ydym yn rhoi mawr serch arnynt, ac yn an- 
ewyllysgar i'w gadael ; ond ar ol unwaith 
gael bias ar bethau nefol, yr ydym yn d'iys- 
tyru gwrthrychau ein dymuniadau blaenorol, 
ac yn troi'r holl galon i ddisgwyl yn ddifrifol 
am bethau Uawer amgenach. 

Od ydym yn hoffi golud, mae gan Grist 
fwy golud i ni mewn byd arall nag a allai 
holl ymherodraeth Alexander ei gynhyrchu. 
Os edrychwn am anrhydedd, mae ganddo Ef 
i ni anrhydedd uwch nag a ddichon holl or- 
seddau brenhinoedd daearol ei roddi ; canys 
gwell yw diwrnod yn ei gynteddau Ef na 
mil\ Os dymunwn gael cyfeilUon, mae yn 

* Ps. xxvii. 4. ^ Ps. Ixxxiv. 10. 



134 DISCE MORI. [pen. 

y nefoedd gwmpeini gogoned o saint ac 
angylion, y rhai sy'n Uawenychu wrth ein 
gweled yn dyfod i mewn i'w gorfoledd hwynt : 
a pha beth sy fwy cymmeradwy na chwm- 
peini da, a hwnnw'n gwmpeini Uawen ? a da 
yw'r cwmpeini lie mae'r cj^awnion yn byw 
fyth yn Uawen, lie nid oes dim ond siriol 
ganu Hkleluiah ^ 

Am feddiannau bydol, yma y cawsom 
hwynt, ac yma y gad^wn hwynt. Anwadal 
hefyd yw*r amser a gaffom iV mwynhau ; 
canys jrr ydym yn eu gweled yn llenwi ac yn 
treio fel y m6r. Ac nid ydym yn eu medd- 
iannu fel y dylem, os nad ydym bob amser 
yn barod i'w gadael ar y pryd y bo hynny'n 
oreu yngolwg Duw. 

Ond yn wir ni's gall colli cyfeillion lai na 
bod yn brofedigaeth lem i gig a gwaed ; ni's 
gall ymadael k gwraig a phknt lai na myned 
fel brath i'r galon, He bo serch wedi gwreiddio. 
Ond etto, os agorwn ni'r llygad arall, a gweled 
i ba le'r ydym yn myned, (sef at Grist a'n 
prynodd, ac sy'n berthynas agosach i ni na 
neb,) yr ydym yn gadael hyfiydwch pleserus 
yn wir, ond yr ydym yn cael hyfrydwch mil 
mwy pleseras yn gyfnewid am dano. 

Gan hynny, er mwyn ymryddhalu oddi 
wrth bob pryder daearol, bydded i ni wneuth- 
nr fel hyn, sef gorchymyn gwraig, plant, a 

' Dat. xix. 3. 



XVI.] DYSGA FARW. 135 

chyfeillion, iV nodded Ef, yr Hwn a all 
ddarparu drostynt yn well nag y gallwn ni, 
sef Tad yr amddifaid, a Bamwr y gweddwon '. 
Byddai'r hen batrieirch, gan wybod hyn yn 
dda, yn gweddio am fendith Dduw ar eu 
plant, wrth ymadael o'r byd ; ac felly'n iFar- 
welio &, hwynt, ac yn myned o'u blaen i'r 
byd arall, gan wybod yr anfonid hwythau 
cyn hir ar eu hoi. 

Pe iawn-ystyriem ni yr amryw boenau y 
mae ein mwynhadau gorau yn eu dwyn i ni 
yn ami, er hwyrfrydicced ydym i'w gadael, 
ni a welem y byddai ein hymadawiad oddi 
wrthynt 5m ymadawiad a Uawer o ofalon. 
Mae'r haul, (er esampl,) er sirioled a chyn- 
hesed yw, weithiau yn llai boddhaol oblegid 
gormod poethder; ac y mae'r awyr, er ei 
bod yn ysgafn, weithiau'n niwlog a chym- 
mylog ; ac feUy mae ein pleserau bydol, a 
pha beth bynnag arall ag sydd yn ein boddio 
yn y byd hwn, yn gymmysg yn ami k Uawer 
o fustl a wermod. "Pa ham, ynte," ebe 
Fulgentius, "nad ydym yn ymwrthod ^'r 
eisiau hwn, er mwyn cael helaethrwydd i 
ddyfod*?" 

Ni raid i ni, yn anad neb, ddim bod yn 
hwyrfrydig i ymadael k meddiannau bydol, y 
rhai sy'n haeddu cael eu dirmygu gennym 
yn hytrach na bod i ni eu gadael o'n hanfodd^ 
oblegid y rhesymmau hyn : — 

» Ps. Ixviii. 5. * Fulg. ad Theod. 



136 DISCE MORI. [pen. 

Yn gyntaf, Am eu bod yn wagedd. 

Yn ail, Am eu bod yn siommedigaethau. 

Yn drydydd, Am eu bod yn ddrain pigog. 

Yn bedwerydd, Am eu bod yn wir dnst- 
weh. 

Ond hyd yn nod pan ydym yn eu def- 
nyddio'n iawn, nid ydym namyn goruchwyl- 
wj^ ; a pheth a ddylem ni ei wneuthur ond 
eu gadael ac ymwrthod k hwynt yn wir- 
foddol, pan fo'u Perchennog yn dewis ? 

Daethom oil, fel Job, yn noeth i'r byd ; ac 
yn noeth, fel Job, y dychwelwn eilwaith, heb 
i ddim ein dilyn ond ein gweithredoedd da, 
ac, (fel y dywed rhai pobl,) ein gweithredoedd 
drwg hefyd. Byddai un concwerwr mawr 
yn mynnu i'w swyddog milwrol ddwyn gyd 
Sg ef yn gyhoeddus ddarn o liain ar ddull 
amdo, a llefain, " Dyma'r cwbl y mae*r 
concwerwr yn ei ddwyn gyd ag ef o'i hoU 
fuddugoliaethau . 

Yr ydym yn dyfod i*r byd, fel yr aeth 
Jacob at Laban', heb ddim: trwy raglun- 
iaeth Duw yn unig yr ydym yr hyn ydym : 
y gyrroedd gwartheg a'r diadellau defaid ag 
sydd o'n hamgylch, o ras Duw y maent; 
nid planhigion yn tyfu'n naturiol yn ein tir ni 
ydynt, nac effaith ein haeddiant ; ond efFeith- 
iau dylanwad flafr y Goruchaf tu ag attorn o'r 
nef. 

' Gen. xxxii. 10. 



J 



XVI.] DYSGA FARW. 137 

Mae pawb yn ymbil ar Dduw in formd pau- 
peris • am bethaa angenrheidiol ; gan hynny, 
dywed y Psalmydd, A roddech iddynty a 
gasglant\ Gelwir hwy yn ddd, am eu bod 
oddi wrth Dduw; eiddo Ef ydynt, ac nid 
eiddom ni ; dysgwn ninnau eu gadael o'n 
gwirfodd, pan fo'r Hwn a'u rhoes yn ein 
galw ymaith yn ei haelioni i dderbyn gwell 
meddiannau. 

Ond ai possibl yw i ni anghofio i ba le yr 
ydym yn myned ? Pa le y dylai'r aelodau 
fod, ond yn y man He mae'r Pen yn teyrn- 
asu ? Pa le y dylai'r galon fod, ond He mae 
ein trysor nefol ' ? Mae Crist, ein trysor ni, 
jm y nef, i'r man yr esgyn ein sercluadau'n 
gyntaf, ac yna ninnau'n dilyn. 

Cyfoeth ni phery hyth^, ebe Solomon, ac 
ni thy da yn nydd digofaint ^; ac hefyd, Go- 
lud a gymmer adenydd, ac a eheda ymaith^. 
Nid yw dk byd ond gwellt a sofl, ar yr hwn 
ni's gallwn osod sail sicr. Ac o herwydd 
hyn ni raid i ni byth fod yn bryderus iawn 
ynghylch eu gadael. Ond ar y tu arall, yr 
ydym yn gadael cymdeithas dynion, ac yn 
myned i'r gymdeithas nefol fry yngwldd y 
gwynfyd, He mae lliaws o'n cyfeHlion goreu 
jm disgwyl am danom. Nid yw ein hymad- 



• Yn null dyn tlawd. ' Ps. civ. 28. 

' Mat. vi. 21. • Diar. xxvii. 24, 

* Diar. xi. 4. * Diar. xxiii. 5. 



J 36 DISCE M^ [] 

Yn gyntaf, Am eu br i^^^^^ ^ 

Yn lil, Am eu bod ^ '^^ gyd ^' 



Yn drydydd, Am e f^ ^ ^yj9r 

Ynbedwerydd, A^\- --> j^ 







wch. , % ^ 

Ond hyd yn r, y> jx 

nyddio'n iawn, i; ^ i^ » 

w^ ; a pheth ? ^ f^'^ 

eu gadael a^.^^ n S^'f^ar i oHi^ 

foddol, pan f ^^ '^ '^^'ffne/eddus. 

Daethom yfelgyrch ddechreu ac 

ynnoeth .. fi, S'^oldeb y Sen 

i ddim en ' ti \.\ant i j j ^ capten. 

^r^Ty ^yngder dyna'r pryd y mae'r 

^•^S jchreu ; a dyna r anaser, os byth 

y^ ™-" eu hymroddiad a'u dJioddefgarwch 
^ f .dgar a bendigaid. 
*™ ydym yn gwybod fod pob dim yn 
5?\iied ymlaen yn ol ei drefniad Ef, yn yr 

Jn P" y^W y^ ^y^' y" *y"*"*'"^» «c yn bod '; 
^Jyddom hefyd nad all un physygwr fod yn 
Lr gofalus am iechyd y corph nag y mae 
puw'n arfer bod am iechyd yr enaid ; a pho 
cbwerwed bynnag y bo'r physyg, ett,,^ 
ei fod yn dyfod oddi wrtb un sy'n dymuno 
ein lles^d, ni a ddylem dderbyn yn amynedd 
gar a dioddefus yr hyn a estyno ei law dru 
garog Ef i ni. Fy mab, eb y gwr doeth 



* Act. xvii. 28. 



^1 




''id 



^ARW. 



141 



V 



o amynedd. Beth 

loddef, dioddefodd 

j^l hefyd a'n galw- 

y^ \ ^ «s;% >iant, fel, wedi i 

•-> \ f -^\^Vo Efe ni, y'n 

C ^ ^^dlo^; ac fe 
♦ f Md i ni o'n 

uaid i Dam. ^.^^7 fuchedd 

cjwod *. Os m> • 'ed Crist 

aynwes Abraham, rhu mnnog 

.oddef y cornwydydd ^ : onu Ini fy 

oigaid, peidiodd dy gomwydydd ^ ledd 
J a fuan; ond pery dy lawenydd bytu fy 
oedd. fy 

Pe gwelsem ni Jezebel yn erlid EKas ' ; v '^ 
ddau henuriad yn cyhuddo Susanna ' ; a'r 
gwr sanctaidd Job yn cael ei drallodi o'i beu 
iV draed'; hwyrach y tybiasem nad oedd 
Duw'n edrych dim ar yr addoliad diflfuant a'r 
parch a roddid i'w enw sanctaidd gan y duw- 
iolion hyn ; buasai cig a gwaed yn ystyried 
eu cyflwr yn gyfyng i'r eithaf ; ond os ar- 
hoswn ni dippyn, a sylwi ar eu hamynedd, 
ni a gawn weled nad oedd eu hymwared ddim 
yn tario neppell yn ol. 

Oni ddylem ni ymadael a'r byd k meddwl 



* Eccles ii. 1, 2. 5. 

* Dan. vi. 16. 

* 1 Bren. xix. 20. 
' Job ii. 



' Exod. ii. 3. 
* Luc xvi. 20. 
' Hist. Sus. 28. 



138 DISCE MORI. [pen. 

awiad oddi wrth ein gilydd yma, ond dros 
amser ; ond fe fydd ein harhosiad gyd Si'n 
gilydd yn y bywyd a ddaw, yn dragywyddol. 



PENNOD XVII. 

Pa fodd y gellir perswadio*r anntoddefgar i oddef 
poenau ei selnif ac % farw^n dangnefeddus. 

Ar ol i ymdrech y rhyfelgyrch ddechreu, ac 
nid cyn hynny, y profir gwroldeb y capten. 
Pan alwo Duw ei blant i ddwyn rhyw 
groes neu gyfyngder, dyna'r pryd y mae'r 
frwydr yn dechreu ; a dyna'r amser, os byth, 
yr eglurir eu hymroddiad a'u dioddefgarwch 
amyneddgar a bendigaid. 

Yr ydym yn gwybod fod pob dim yn 
myned ymlaen yn ol ei drefniad Ef, yn yr 
hwn yr ydym yn byw, yn symmud^ ac yn bod ^ : 
gwyddom iiefyd nad ail un physygwr fod yn 
fwy gofalus am iechyd y corph nag y mae 
Duw'n arfer bod am iechyd yr enaid ; a pho 
chwerwed bynnag y bo'r physyg, etto, gan 
ei fod yn dyfod oddi wrth nn sy'n dymuno 
ein lles4d, ni a ddylem dderbyn yn amynedd- 
gar a dioddefus yr hyn a estyno ei law dru- 
garog Ef i ni. Fy mob, eb y gwr doeth, os 

* Act. xvii. 28. 



XVII.] DYSGA FARW. 139 

deui i wasanaethuW Arglwyddy parottoa dy 
enaid i brofedigaeth : uniona dy galoUy a 
dioddef. Oblegid aur a brofir yn y tdriy a 
dynion cymmeradwy ynffwm gostyngiad^. 

Os myn Duw i Moses fod yn llywydd i'w 
bobl, myn Duw i Moses yn g5mtaf gael ei 
fwrw allan, a'i roi yn y llafrwyn ar Ian yr 
afon '. Os myn Duw i Daniel fod yn llywydd 
dan Darius, rhaid i Daniel orwedd am ennyd 
yn flfau'r llewod *. Os myn Duw i Lazarus 
fod ym mynwes Abraham, rhaid iddo'n gyn- 
taf ddioddef y comwydydd * : ond, O Lazarus 
fendigaid, peidiodd dy gomwydydd sl'th boeni 
yn fuan ; ond pery dy lawenydd byth byth- 
oedd. 

Pe gwelsem ni Jezebel yn erlid Ehas • ; y 
ddau henuriad yn cyhuddo Susanna ' ; a'r 
gwr sanctaidd Job yn cael ei drallodi o'i ben 
i'w draed"; hwyrach y tybiasem nad oedd 
Duw'n edrych dim ar yr addoliad diflFuant a'r 
parch a roddid i'w enw sanctaidd gan y duw- 
iohon hyn ; buasai cig a gwaed yn ystyried 
eu cyflwr yn gyfyng i'r eithaf ; ond os ar- 
hoswn ni dippyn, a sylwi ar eu hamynedd, 
ni a gawn weled nad oedd eu hymwared ddim 
yn tario neppell yn ol. 

Oni ddylem ni ymadael k'r byd k meddwl 

* Eccles ii. 1, 2. 5. ' Exod. ii. 3. 

* Dan. vi. 16. * Luc xvi. 20. 

* 1 Bren. xix. 20. ' Hist. Sus. 28. 
' Job ii. 



140 DISCE MORI. [pen. 

ewyllysgar ? Gall y ffydd sy gennym, (neu 
a ddylai fod gennym,) ynghylch ein cyf- 
newidiad, ddywedyd wrthym, Oni syrth y 
gronyn gwenith iV ddaear^ a vnarWy hwnnw a 
erys yn unigy heb flFrwyth; ond os heuir y 
gronyn gwenith yn y ddaear, yna efe a ddwg 
ffrwyih lawer ^. 

Er bod ein hymddattodiad yn waith poenus 
i natur, ac mai Benoni, (sef mab fy ngalar,) 
ydyw, fel y dywedodd Rahel ; etto i ras y 
mae'n effaith grym ; a gallwn ei alw Benja- 
min, sef mab fy neheulaw * . Dylai fod &U 
oddef yn waith llai trallodus i ni, gan fod 
gwobr dioddef yn wobr mor fawr. Mewn 
corwynt y rhaid i Eli'as fyned i'r nef ^. En- 
fyn Duw ei angel i gysuro Jacob ar ei daith ', 
ar oi ei hoU flrallod gyd k Laban ; a dychwel 
Duw ef adref o'r diwedd gyd k thoraeth o 
gynnydd. 

Ffyddlon yw DuWy yr hvm ni ad eich temtio 
uwchlaw yr hyn a alloch^. Disgwyliwch 
ychydig am dymmor Duw ; fe ddaw gwared- 
igaeth, fe ddaw hedd, fe ddaw Uawenydd. 
Pa ham y trallodir ni gymmaint yn amser 
afiechyd? Nid aeth Crist ei Hun ddim i 
ogoniant nes iddo'n gyntaf ddioddef poen. 
Crist ar y groes, fel atiiraw yn ei gadair *, a 



• loan xii. 24. * Gen. xxxv. 18. 

• 2 Bren. ii. 11. • Gen. xxxii. 2. 

^ 1 Cor. X. 13. ' Crux pendentis, Cathedra docentis. 



XVII.] DYSGA FARW. 141 

ddarllenodd i ni oil lith o amynedd. Beth 
bynnag ydym ni yn ei ddioddef, dioddefodd 
Efe lawer mwy drosom ; Efe hefyd a'n galw- 
odd ni i'w dragywyddol ogoniant, fel, wedi i 
ni ddioddef ychydig, y perfTeithio Efe ni, y'n 
cadamhao, y'n cryfhao, y'n sefydlo ® ; ac fe 
fydd hyn yn esmwytMd dedwydd i ni o'n 
poenau i gyd. 

** Er mwyn cael o honof, ar ol y fuchedd 
flinedig hon," ebe St. Awstin, " weled Crist 
mewn gogoniant, a chael bod yn gyfrannog 
o ddaioni cymmaint, pa waeth, er i selni fy 
ngwanh&u, er i lafur fy Uethu, er i anhanedd 
fy nychu, er i oemi fy flferru, er i wres fy 
nhoddi ; ie, pa waeth, er treulio o honof fy 
holl einioes mewn galar ac ocheneidiau ? 
Canys beth yw'r cwbl oil mewn cydmariaeth 
i orphwysfa'r bywyd a ddaw'?" Yr oedd 
St. Paul yn ci^rif nad yw dioddefiadau yr 
amser presennol hwn yn haeddu eu cyffelybu 
Vr gogoniant a ddatguddir i ni^. 

Gan ein bod, ynte, ar ol yr holl ofidiau 
hyn, yn myned i borthladd mor dawel, gallwn 
yn amyneddgar ddioddef dros amser ryw 
raddau o geryddon tadol. A gawn ni ddis- 
gwyl am y goron heb redeg cam o'r yrfa? 
A fydd i ni, fel gwraig Job, fod yn foddlon i 
dderbyn y da yn unig oddi ar law Duw, a 



• 1 Petr V. 10. ' August. Msen, 

• Rhuf. viii. 18. 



• 



142 DISCE MORI. [pen. 

gwrthod derbyn dim o'r drwg ? Digiodd Da- 
fydd am i'r Ammoniaid warthruddo ei genhad- 
au ef ®' Cenhadau Duw yw'r trallodion hyn ; 
ac y mae tuchan a murmur yn eu herbyn yn 
warthrudd arnynt. Dylem eu derbyn oil yn 
ddiolchus, ac ymadael &'r byd yn dangnef- 
eddus. 

Dywedir am Plato, y philosophydd pagan- 
aidd, ddarfod iddo, ynghanol ei boen wrth 
farw, ddiolch i'r duwiau mai yn ddyn, ac nid 
yn anifail, y ganesid ef, ac mai yn Roegwr, 
ac nid 3^1 farbariad ; ac felly efe a ymadaw- 
odd &'r byd yn heddychol. Pa faint mwy y 
dylai'r Cristion, gan gofio'n ddiolchus am 
ddaioni Duw tu ag atto, am fendithion a 
dderbyniwyd, ac am beryglon a rag-flaenwyd, 
gyflwyno'n ddi'oddefgar ei enaid ymadawol i 
ddwylaw Duw, gan oddef yn amyneddus ei 
brofedigaeth, yr hon ni phery ond ychydig ? 
Dros brydnhawn yr erys wylofain; erbyn y 
lore y bydd gorfoledd \ Byddwch ymarhStis, 
ebe St. lago ; wele y maeW llafurwr yn dis- 
gwyl am werthfawr ffrwyth y ddaear^ yn dda 
ei amynedd am danOy nes iddo dderbyn y 
gwlaw cynnar aW diweddar. Cadamhewch 
eich calonnauy eb efe, oblegid dyfodiad yr Ar- 
glwydd a nesaodd. Oymmerwch y prophwydi 
yn 9iampl ddioddef bUnder ac hir-ymaros '. 

• 2 Sam. X. 4. * Ps. xxx. 6. 

* lago V. 7, 8. 10. 



XVII.] DYSGA FARW. 143 

Os mynnwn ni lawenychu fel y maent hwy 
yr awr hon yn llawenychu, rhaid i ni fyw fel 
y buant hwy fyw, a dioddef fel y dioddefasant 
hwythau. 

Od ystyriwn ni ymddygiadau Duw at ei 
holl weision, ni a gawn weled y bydd yn eu 
ceryddu dros ennyd, ac yn eu gadael am 
ychydig ym mhrofiad eu ffydd ; fel y bydd y 
fam garuaidd weithiau yn gadael ei phlentyn, 
ac 5na troi o'r neilldu ; ac yna, wrth glywed 
y baban yn crio ac yn nadu am dani, hi a 
red atto, ac a'i cymmer i'w breichiau, ac a'i 
cofleidia yn ^y nag eri6ed. Pan fo Duw 
megis yn tynnu ei help ychydig oddi wrthym, 
mae'n gwneuthur hynny yn unig i edrych a 
wnawn ni alaru am dano ; a phan welo ni'n 
gwneuthur hynny, yr ydym yn fwy cariadus 
ganddo ; ac fe'n tynnir hefyd trwy'r moddion 
hjm i ymarfer ein hunain i ufudd-dod, gos- 
tyngeiddrwydd, ac amynedd, hyd y diwedd. 

Pan ddaeth dyfroedd y diluw ar wyneb y 
ddaear, syrthiodd y tyrau a'r pinaclau uchaf 
i lawr : ond fel yr oedd y dyfroedd yn codi, 
yr oedd yr arch hefyd yn codi'n uwch-uwch. 
Yn gyffelyb i hyn, pan gyfodo dyfroedd 
trailed, i lawr yr i balchder y bywyd, a 
chwant y Uygaid, a holl rodres a gorwagedd 
y byd hwn : ond fel y mae dyfroedd trailed 
3m codi, mae arch yr enaid yn codi gyd k 
hwynt, ac yn ymddyrchaiu yn nes-nes i'r 
nefoedd. 



144 DISCE MORI. [pen. 

Wrth hynny, dylem ddioddef poenau clefyd 
yn amyneddus, yn ol esampl plant Duw, yr 
hon sy gennym megis lief o'r nef yn tystiol- 
aethu am y dyn amyneddgar, Hwn yw fy 
anwyl fab : felly ni ddylem mewn awr o 
gyfyngder anghofio rhinwedd mor ragorol, 
i wobrwyo'r hon y mae gan Dduw ddwy 
goron ; un o ba rai yw boddlonrwydd meddwl 
yn y byd hwn ; a'r Hall yw dedwyddwch tra- 
gywyddol yn y byd arall. 



PENNOD XVIII. 

Fa fodd % gysuro y rhai sy'n drallodus eu meddwl wrth 
gofio am eu pechodau, ac wrth ofnfrfarn afydd. 

Pan welodd gwas gwr Duw ddinas Dothan 
yn amgylchynedig a Uiaws o elynion, efe a 
lefodd ar y prophwyd, AMy fy meistry pa 
fodd y gwnawn^? Felly'r pechadur galarus, 
wrth ystyried cyfiawnder Duw, Uymder y 
farn, a malais yr hen sarph, oil ar unwaith 
yn awr yn gwarchae ar ei enaid claf ; a*r 
byd yn pellh^u, a'i gyfeillion yn ymadael fig 
ef, heb allel gwneuthur dim erddo ond wylo 
wrth ei orweddfa, ni's gaU lai na dywedyd, 
dan gwyno, Beth a wnaf ? pa ffordd y troaf ? 

^ 2 Bren. vi. 15. 



XVIII.] DYSGA FARW. 145 

Oh ! taenellwn ein calonDau k gwaed yr Oen, 
ac felly ni bydd gan yr angel dinystriol allu i 
ddyfod i mewn nac i'n niweidio. A galwn i 
gof gariad Duw, yr hum nid arbedodd ei briod 
Fab ; jc hyn y mae'r Apostol yn ei osod yn 
sail i ymresymiad cryf ; canys onid arbedodd 
Efe ei briod Fab, pa wedd gyd dg ef hefyd^ 
eb efe, na ddyry efe i ni bob peth ^? ac o gan- 
lyniad, Efe a rydd i ni drugaredd yn amser 
anghenoctid. 

Pa galon a fedr amgyfFred rhagluniaeth 
Duw dros ddyn o'r dechreu ! Mae un awdwr 
yn darlunio'r Tri Pherson yn y Drindod yn 
ymgynghori am ei \eskd ef yn y wedd hon : — 
"Dywedodd Duw Dad, Crevm ddyn: ond ar 
ol ei greu, oni syrth efe ymaith ? Yna Duw 
Fab a attebodd, Er iddo syrihio ymaith^ myfi 
aH prynaf : ond ar ol ei brynUy a rodia efe'n 
deilwng o'i alwedigaeth ? Yna Duw Yspryd 
Gl^ a attebodd, Myf, (Ci cadwaf ef ; myfi a% 
sancteiddiaf ef.'^ 

Gweddiodd y prophwyd ar fod i lygaid ei 
was gael eu hagoryd; ar ol caniattglu'r dy- 
muniad, gwelodd y gwas mai mwy oedd y 
rhai a safent ar eu plaid hwy, na'r hoU liaws 
a amgylchai'r ddinas. Yn awr gall y claf 
weddio gyd ^'r disgyhVion, Arglwydd anghwan- 
ega ein ffydd ni^. Trwy'r ffydd hon gall 
weled fod Crist a'i haeddedigaeth yn fwy bg 

' Rhuf. viii. 32. ' Luc xvii. 5. 

L 



146 DISCE MORI. [pen. 

effeithiolach iddo ef na holl allu'r tywyllwch 
ag sy'n ei wrthsefyll. Mae'r testyn ben- 
digaid hwn o baeddiant Crist yn alluog o 
bono ei bun i adfywio'r pecbadur llesg, ac 
iV alluogi i ddadleu ei bawl yn erbyn Satan ; 
megis fel byn : ** Pa le mae dy rym, tydi 
lew rbuadwy ? onid yw Crist wedi dy wan- 
ycbu ? A fynnit ti wybod ym mba betb y 
mae fy nertb i, ^'r bwn y'tb orcbfygaf? 
Yngwaed yr Oen." 

Fel byn, pan ddelom, fel Dafydd, i ymladd 
t, GoKatb, yr ydym yn taflu beibio arfogaeth 
Saul, sef pob byder ac ymddiried ynom ein 
hunain, ac yn myned ym mlaen yn unig yn 
enw Duw Israel. A ydyw'r ddeddf yn ein 
cybuddo o becbod? Mae gennym super- 
sedeas i attal y cybuddiad a'r cyngbaws ; ac 
y mae gennym gommisiwn dan sel, i appelio 
at orsedd gras ^. A ydyw'r gyfraitb yn gosod 
ein dyledion ger ein bron ? Ein batteb iddi 
yw, fod y rbwymedigaetb wedi ei ddileu, y 
llyfr wedi ei groesi, a'r boll ddyled wedi ei 
chwbl-dalu*. A ydyw pecbodau ein bieu- 
engctid yn ein dychrynu yn awr ? Attebwn 
yngeiriau St. loan, Os cyfaddefvm ein pech^ 
odau, ffyddlon yw Duw a chyjiawn, fel y 
maddeuo i ni ein pechodauy ac y'n glanhao 
oddi wrth bob anghyfiawnder ®. A oes llu o 



* Galat. iii. 14. » Col. ii. 14. 

• 1 loan i. 9. 



XVIII.] DYSGA FARW. 147 

bechodau yn ein cylchynu, a ninnau yn ein 
gweled ein hunain yn droseddw^r mawrion ? 
Ymddangosodd Crist ar ol ei adgyfodiad yn 
gyntaf i Mair Magdalen, i ddangos ei fod yn 
dwyn diddanweh i'r pechaduriaid gwaethaf. 
Gwir ywW gair^ ebe St. Paul, ddyfod Crist lesu 
iW byd i gadw pechaduriaid ; o ha rai, pennaf 
ydwyf ji\ Mae St. Paul jm ei roi ei hun 
ym mhlith y nifer, fel y dylai pawb, a dy- 
wedyd, ha rai yr wyf fi yn un, ac yn hen- 
naf. 

A gallwn yma alw i gof ddyfhder diwaelod 
trugaredd Duw, yr Hwn sy'n dewis ei alw ei 
Hun yn Dad, i ddangos i ni faint ei gariad, 
ac i'n cefnpgi i alw arno yn amser anghenoc- 
tid. Ac y mae ei ddaioni yn ymledaenu^n 
gyfrannogol i eraill; ac nid yw ei haelioni 
yn ymhyfiydu mewn dim yn fwy nag mewn 
gwneuthur lleskd ; ac y mae'n well ganddo 
roi llawer na rhoi ychydig. 

Nid yw Duw yn gyfryw un ag y tybiodd 
Adda ei fod, rhag wyneb yr Hwn, pan bech- 
odd, y diangodd i ymguddio gan ofn. Ond 
y cyfryw un yw Duw, ag y gall Adda, a phob 
pechadur arsJl, gael dyfodfa atto mewn go- 
baith a chariad. Gweision Benhadad, yn yr 
ugeinfed o lyfr cyntaf y Brenhinoedd, ar ol 
canfod ac ystyried eu cyflwr cyfyng, a dde- 
chreuasant gynghori eu meistr Benhadad fel 

' 1 Tim. i. 15. 

l2 



148 DISCE MORI. [pen. 

hyn : Clywsom am frenhinoedd tp Israel, mai 
trugarog ydynt ; gosodwn sachliain am ein 
IwynaUy ac awn at frenhin Israel ; ond odid 
efe a geidw dy einioes di *. Od oedd trugar- 
owgrwydd fel hyn jni briodoledd hrenhinoedd 
Israel, beth a allwn ddisgwyl ar law Duw 
Israel ? Yn ddiau y rhai a ymostyngant ger 
ei fron Ef a g&nt ras a thrugaredd. Mwy yw 
fy anwiredd nag y gellir eifaddeu, ebe Cain •. 
Na ! Cain, camsynied yr wyt : ni's gall pechod 
dynion fod yn fwy na thrugaredd Duw, os 
galwant hwyamo ^ chalon edifarus. 

Deuwn ni at Grist, ffynhonnell pob tru- 
garedd ; ni a gawn Dduw yno yn ei gyfryng- 
dod Ef yn unig, " yn fawr heb fesur, ac yn 
dda heb ei fath," fel y dywed St. Awstin. 
Gelwid Crist yn yr Efengyl gan y Phariseaid, 
mewn ffordd o ddirmyg, yn gyfaill publicanod 
a phechaduriaid \' ac felly 'r ydoedd mewn 
gwirionedd hefyd. Ni fu eri6ed y fath gyf- 
aill i bechaduriaid tlodion, ac i'r cyfryw 
bublicanod a'r hwn a gurodd ei ddwyfron, 
gan ddywedyd, i)Mt^, bydd drugarog wrihyf 
fi bechadur *. 

Mae dammeg y ddafad a goUasid yn dangos 
i ni ei gariad Ef yn ceisio'r pechadur coUedig : 
a gall llawenydd yr angyUon am ein hedifeir- 
wch, ein cysuro i alw am ras. Ac er i'r 

• 1 Bren. xx. 81. • Gen. iv. 3. 

* Mat. xi. 19. ■ Luc xviii. 13. 



XVIII.] DYSGA FARW. 149 

mab afradlon ddifa eiddo ei dad, etto pan 
ddychwelodd adref mewn cydnabyddiaeth 
drist am ei fai, ni ddywedodd ei dad wrtho, 
O ba le y daethost ti ? neu, Pa le'n awr y 
mae dy holl etifeddiaeth ? Na ! Dygwch 
allan y wisg oreUy — lladdwch y llo pasgedig, 
— hyddwn lawen^ — -fy mab hwn oedd farw^ ac 
a aeth yn fyw drachefn^. Dyma groesaw 
adref, ddigon i beri i'r mab afradlon synnu a 
rhjrfeddu ! 

Er ein bod ni weithiau yn colli natur plant, 
nid yw Duw byth yn colfi enw a natur Tad. 
Mae ei enw'n rhagor-fraint i'w blant : yr 
ydym yn Uefain, AbbUy Dad\ Mae'n enw 
o ddarpariaeth a gofal hefyd : mae ein Tad 
nefol yn gofalu am danom fel Tad am ei 
blant. Ac y mae'n enw o gariad : os chwy-^ 
chvri a fedrwch roi rhoddion da i^ch plant y pa 
faint mwy y rhydd eich Tad oW nef yr Yspryd 
Gldn Vr rhai a ofyno ganddo^? Ac nid yn 
unig Tad yw, ond mae'n Dad i ni; dylai 
hyn doddi ein calonau ac ennyn ein serch- 
iadau & diddanwch yn ein boll gystuddiau i 
alw arno. 

Gellir dywedyd yn yr achos hwn, fel y 
dywedwyd eisoes am serch mam, Ni i^r 
neb, ond tad, beth yw cariad tad ; ac ni i^yr 
neb, ond Duw, yr Hwn sy gariad, beth yw 



• Luc XV. 22—24. * Galat. iv. 6. 

* Luc xi. 13. 



150 DISCE MORI. [pen. 

cariad Duw. Fel y ceffit ti, O ddyn, dy 
fendithio, Efe a'th greodd; fel y ceffit dy 
adferyd o'th golledigaeth, Efe a'th brynodd 
di : ac ni's gallai dy brynu heb roi pridwerth 
drosot ; a'r pridwerth hwn oedd ei werth- 
fawroccaf waed ei Hun. 

Pan wylodd Crist, a thywallt ychydig o 
ddagrau am Lazarus, ymresymmodd yr lu- 
ddewon a dywedasant, WeUyfel yr oedd yn ei 
garu ef^. Ond pan dywalltodd Crist, nid 
dagrau, ond ei waed ei Hun, drosom ni, a 
hynny'n ehelaeth a diarbed, gallwn ddy- 
wedyd, Wele fel y carodd ni. Ac os pryn- 
odd Efe ni & gwerth mor ddirfawr, a wrthyd 
Efe ei geiniogwerth ei Hun? Os ceisiodd 
Efe ni, pan oeiddym yn cilio oddi wrtho, ai 
nid liawer mwy y derbyn Efe ni, pan ddy- 
chwelom atto ? 

A anghofia gwraig ei phlentyn sugno ? medd 
Esay ; ie, hwy a allant anghojio ; etto myji 
nid anghofiaf di '. Pan ywfy nhad a^m mam 
ynfy ngwrtftod^ ebe Dafydd, yr Arglwydd a^m 
derbyn *. Mae i ni Samaritan da, yr Hwn, 
pan fo'r offeiriad a'r Lefiad, (sef y ddeddf a'i 
chysgodau,) yn ein gadael yn archolledig, a 
rwymodd ein doluriau, ac a dalodd am ein 
meddyginiaethau, fel yr iachdid ni i fywyd 
tragy wyddol •. 



' loan xi. 36. ' Esay xlix. 15. 

• Ps. xxvii. 12. • Luc x. 34. 



XVIII.] DYSGA FARW. 151 

Mae ein Joseph wedi myned o'n blaen, i 
ddarparu i'w frodyr ^ : a fu eri6ed y fath 
serchowgrwydd ! Cyn helled ag ywW dwyrain 
oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd Efe ein 
camweddau oddi wrthym '^ : 'ie, fel y gosodwyd 
y golofn gwmmwl rhwng gwersyll plant Is- 
rael a'u geIynion^ rhag iddynt eu niweidio ; 
felly y gosododd Efe ei ragluniaeth rhyngom 
ni a phob damweiniau, fel na bo dim niweid 
i'n gorthrechu. 

Dylem fod yn ymbilw;^r ar Grist : a rhag 
i'n hamryw feiau ein cywilyddio ger ei fron, 
mae Efe'n ein galw atto, gan ddjrwedyd, 
Deuwch attaffiy bawb sy^nflinderog a llwythog^ 
a mi a esmwythdf amoch^. A ddaeth y 
creaduriaid truain i'r arch i gael eu gwar- 
edu ? A ddaeth yr angyUon i ddwyn Lot o 
Sodom ? Ac oni ddeuwn ni atto Ef, ac Yn- 
tau'n ein gwahodd mor gariadlon, gan am- 
canu ein dwyn i V deyrnas dragy wyddol ? 

Wrth hynny, na fydded i liaws ein beiau, 
i ddychryn y ddeddf, nac i ofn cyfiawnder 
Duw, ein digalonni yn amser ein trallod: 
canys mae Crist wedi eu gyrru oil ar fFo, fel 
y gyrrodd Dafydd y Philistiaid ; canys Efe a 
aeth yn ddiwedd i lythyren y ddeddf ag oedd 
yn lladd^ Pwy ni fwriai ei faich ar yr Hwn 
sy'n dymuno rhoi esmwythyd i ni ? Fel mai 

* Gen. xlv. 5. ' Ps. ciii. 12. 

' Exod. xiv. 20. * Mat. xi. 28, 

» 2 Cor. iii. 6. 



152 DISCE MORI. [pen. 

hyw fi, medd yr Arglwydd, nid ymhoffaf ym 
marwolaeth yr annuvriol ^. Mynnai Duw i'r 
pechod farw, ond i'r pechadur fyw. Tni- 
gareddau pwy a'n maethodd ? rhagluniaeth 
pwy a'n cadwodd ? gras pwy a'n harwein- 
iodd o'n mabandod hyd heddyw ? Uygaid 
efFro pwy a'n gwyliodd rhag cynnifer per- 
yglon corph ac enaid? Ac a gawsom ni 
g3mnifer prawf o'i gariad, a bod er hynny'n 
amh^us o bono? A ydyw'r Bamwr wedi 
dyfod yn Ddadleuwr i ni, ac etto ninnau'n 
ofni anturio ymlaen at orsedd gras ? MaeW 
Yspryd aW hriodas-ferch yn dywedyd^ Tyred : 
aV hwn sydd d syched amo, deued : aV hwn 
sy^n eivyllysiOy cymmered o ddwfr y hywyd yn 
rhad ^ Pwy a rydd ddim yn erbyn etholed- 
igion Duw ? Pwy ywW hwn sy'n damnio ? 
Mae Crist ar ddeheulaw Duw yn erfyn trosom 



PENNOD XIX. 

Pa f odd y gall y clafyn ing marwolaeth ymharott&i 

erbyn ei ddiwedd. 

Yr ydym ar hyd ein boll oes wedi bod yn 
byw mewn ymadawiad a flfarweliad k'r byd : 

• Ezec. xxxiii. 11. ' Dat xxii. 17. 

' Rhuf. viii. 33, 34. 



XIX.] DYSGA FARW. 153 

er pan y daethom gyntaf iddo, yr ydym o 
hyd yn tynnu at ein diwedd. Mae ein per- 
erindod bron drosodd : a phan ydym yn 
agos^u at ben yr yrfa, beth sydd 5^1 aros ond 
bod i ni o galon orchymyn ein henaid i 
Dduw, a disgwyl yn gysurus am well bywyd 
i ddyfod ? 

Pan fo eiddilwch natur ddynol yn rhy wan 
i amlygu teimlad yr enaid mewn geiriau, fe 
dderbyn Duw ar ein Haw ofFrymiad ein dy- 
muniadau mewn ucheneidiau tu a'r nef : 
canys Efe a ddywedodd wrth Moses, Pa ham 
y gweiddi amaf ^ ? ac etto nid ydym yn can- 
fod i Moses lefaru un gair : dengys hyn ei 
fed Ef yn clywed deisyfiadau distaw calon 
Moses. Gweddiodd Jonah ar Dduw ym mbl 
y morfil, nid mewn geiriau, mae'n debygol, 
ond mewn myfyrdod ^. Gweddiodd Susanna 
yn ei chyni, wrth ddim ond codi ei Uygaid 
tu a'r nef. Pan yHh gofiwyf ar fy, ngwelyy 
medd Dafydd, myfyriaf am danat yngwyliad- 
wriaethauW nos *. Ac mewn man arall, Parod 
yw fy nghalon, Dduw ; parod yw fy ngha- 
lon^: yr oedd yn hyderu y derbyniai Duw 
barodrwydd ei galon. Fe fydd myfyrio fel 
hyn yn ddistaw yn y galon am ddioddefaint 
Crist, yn radd o esmwythad hyd yn oed i 
boenau'r corph. 

* Exod. xiv. 15. ' Jonah ii. 1, 2. 
» Hist. Siis. 35. * Ps. Ixiii. 6. 

* Ps. Ivii. 5. 



154 DISCE MORI. [pen. 

Dyma'r amser i Timotheus, yn ol esampl 
St. Paul, ymdrechu ymdrech deg, fel milwr 
da, a chadwW ffydd, ac felly gorphen ei yrfa : 
canys ar ol y cwbl, y mae coron cyfiawnder 
ynghadw i blant Duw ®. Dyma chwareuydd- 
iaeth olaf y chwareufwrdd ; ar ol ymdrechu 
yehydig, mae trallodau yn peidio, a llawenydd 
diddiwedd yn dyfod i mewn. Coffa cysurus 
ynte yw coffa ein bod yn myned o dy wyllwch 
y byd hwn i dir y rhai byw, lie nad oes dim 
nos, dim eisiau goleuni canwyll na llewyrch. 
haul ; canys Duw sy'n goleuo iddynt, a hwy 
a deymasant yn oes oesoedd. 

" Taw, Babilon ! a by dd fiid, Sodom ! " eb 
Epiphanius, '* canys yr vjyf yn credu yn y 
bywyd tragywyddol ; ac y mae'r Erthygl hon 
o'm ffydd yn glir ac amlwg, ac o ganlyniad 
}Ti dwyn diddanwch i blant Duw '." Ond 
gwrandglwn ar Grist ei Hun : Myfi ywW ad- 
gyfodiad aV bytuyd, eb efe ; yr hwn sydd yn 
credu ynoffi, er iddofarw^ afydd byw ; a phwy 
bynnag sydd yn fyw, ac yn credu ynhof fiy ni 
bydd marw yn dragywydd *. Oh lawenydd 
pob llawenydd ! Yr ydym yn gorwedd i lawr 
i huno, ac yn gorphwys, ac yn trigo mewn 
diogelwch. 

Ac yma ni wiw i ni ommedd galw i gof fel 
y byddai gweision Duw gynt yn terfynu dydd 
eu marwoldeb. Mae gennym yn gyntaf es- 

• 2 Tim. iv. 7, 8. ' Epiph. Epist. 82, 3. 

' loan xi. 25, 26. 



XIXJ] DYSGA FARW. 155 

ampl Moses, yr hwn, gwedi cael golwg ar 
wlad yr addewid, a fendithiodd Dduw am ei 
holl ddoniau, ac a fendithiodd y bobl ; ac 
felly a fu farw ^ Esampl Josua, yr hwn yn 
hynaws ac addfwyn a aeth ffordd yr holl 
ddaear, dan annog Israel i ofni Duw ac i 
sefyll yn ddianwadal yn ei holl ordeiniadau 
Ef \ Esampl Dafydd, yr hwn wrth farw a or- 
chymynodd i Solomon ei fab rodio yn Uwybr- 
au Duw, fel y Uwyddai ym mha beth byn- 
nag a gymmerai mewn Uaw '. Esampl Tobit, 
yr hwn wrth farw a alwodd ei fab a'i i^rion, 
ac a'u cynghorodd i fod yn drugarog ac yn 
gjrfiawn, fel y fiynnent yn eu ffyrdd \ Esampl 
St. Stephan, yr hwn a hunodd, dan alw ar 
enw'r lesu a gweddio dros ei erlidw^r * : ac 
yn y dull yma y mae y duwiolion wedi dysgu 
i ni ymadael £i'r byd hwn. Esampl Serapion, 
** hen wr fFyddlon a da," medd Eusebius," yr 
hwn yn addfwyn a ymadawodd &'r byd ar ol 
derbyn y Cymmun *." 

Yn awr, tu ag at am bethau trangcedig, 
maent yn ein gadael, a ninnau yn eu gadael 
hwythau ; yr enaid yn unig sy'n aros i gael 
ei orchymyn i Dduw. Os, wrth fyned i daith, 
y byddai dda gennyt roi dy ddk byd i ofal 
cyfaill ag y gwyddit yn sicr y cedwid hwynt 

' Deut. xxxiii. 1, a xxxiv. 5. 

^ Jos. xxiii. 11. '1 Bren. ii. 2. 

' Tobit xiv. 9. * Act. vii. 60. 

' Euseb. Hist. lib. 5. cap. 45. 



156 DISCE MORI. [pen. 

yn ddiogel ganddo ; pa faint mwy cysurus y 
gall y Cristion orchymyn ei enaid i gadwraeth 
lesu Grist ei Geidwad, yr Hwn a'i ceidw'n sicr 
ddiogel byth bythoedd ! Dywedodd Reuben 
wrth Jacob, pan oedd efe'n hwyrfrydig i oll- 
wng Benjamin, Dyro ef yn fy Haw i, ac mi 
aH dygaf ef attat ti eilwaith ^: felly gellir dy- 
wedyd wrth y Cristion claf, Gorchymyn dy 
enaid ymadawol i Grist, ac Efe aH dwg yn 
ddiogel Vw hir aH ddedwydd gartref. 



PENNOD XX. 

Pafoddy dylid cyfarwyddoW claf gan y rhai agy maeW 
gorchwyl pwysig hwn yn perthynu*n briodol iddynU 

Y GWYR a neillduodd Duw i helpu cydwy- 
bodau trallodus, i ollwng, neu ddatgan madd- 
euant, trwy ei drugaredd Ef, i fendithio yn ei 
enw ^ i ddysgu ei bobl, ac i'w llesau mewn 
amser o anghenoctid, mewn rhan trwy eu 
cynghori, ac mewn rhan trwy offrymmu 
trostynt weddiau defosiynol at orsedd gras ; 
ym mhryd ymweliad &'r claf, (y weithred fawr 
hon o drugaredd,) y mae iddynt achlysur, yn 
anad un amser araU, i gymmeryd mewn llaw 
yn ddifrifol ymarferiad y ddau beth, sef cyng- 

• Gen. xlii. 37. * Num. vi. 23. 



XX.] DYSGA FARW. 157 

hori'r claf, a gweddio drosto. A gellir ys- 
tyried mai'r gofal hwn yw'r gofal mwyaf 
pwysig oil, a ddefnyddir i gymmorth y rhai 
yn awr sy fwyaf di'allu i'w eymmorth eu 
hunain, ac sy reitiaf iddynt yn awr (Duw a'i 
g^r !) wrth gyfarwyddyd ysprydol. Nid 
oes dim ag y mae'r claf, yn yr amgyichiadau 
cyfyng hyn, yn ei ddymuno'n fwy na'r cyf- 
ryw gyfarwyddyd ysprydol yn erbyn dy- 
chrynfeydd naturiol marwolaeth, y rhai ar y 
cyf^w amser a hwn sy'n arferol o ymosod 
amo. Ac y mae'n beth i'w fawr ddymuno, 
fel, megis ag y mae'r sarph, (hen elyn dynol- 
ryw, yr hon sy'n fiymigo mewn llid fel y 
mae'r amser yn byrh^u, gan fygwth distryw 
i'r sawdly megis y rhan olaf o fywyd dyn,) 
weithian yn brysur ^ ; felly bod o'r rhai sy'n 
cam ac yn porthi praidd Crist*, yn fwy 
gofalus yn awr i gadw'r claf rhag y flew ys- 
glyfaethus hwn^, ac ymdrechu ei gyflwyno 
ef yn iach yn y fiydd, yngobaith, ac ynghar- 
iad, i Fugail mawr ac Esgob eu heneidiau *. 

Er y gall gras daionus yr Yspryd ag sy'n 
cyfarwyddo ein hymdrechiadau pennaf, ^f- 
arwyddo gweithredydd sobr a phwyllus yn yr 
achos hwn yn well nag un math o ffnrfiau o 
gjrfarwyddyd pa bynnag ; etto, fel mewn dy- 
ledswyddau eraill, felly yn y ddyledswydd 

' Dat. xii. 12. ' loan xxi. 15, 

* 1 Petr ii. 25. * 1 Petr v. 8. 



158 DISCE MORI. [pen. 

hon, gall ychydig o sylwadau fod yn dder- 
byniol gan y rhai hynny ag sy'n foddlon i 
wrando ar gyngor gan arall. 

Yn gyntaf, gan hynny, gan y rhaid i bawb 
(ond nid yn y? un modd) ddioddef marwol- 
aeth, dylai fod gofal yr ymwelydd yn ol fel y 
bo amgylchiadau a theimlad y claf. Gkdl 
hir ymddiddan fod yn fwy nag y gall ei wen- 
did ei oddef : mwy Uesol yw ychydig eiiiau 
cyfaddas, a hynny rai gweithiau pan fo'r claf 
wrtho ei hun. Mae ymadroddion anghyf- 
addas y rhai a fu'n cyd-ofera t'r claf, i'w 
gochelyd ; ie, gwell weithiau yw rhoi cyngor 
a wna les i'w enaid, gyd a dymuniad onest i 
wneuthur lies iddo, yn absennoldeb hyd yn 
nod ei berthynasau agosaf. Mae'n gymmwys 
iawn hefyd, ar ol cafiael gwybod beth yw 
teimladau'r claf, ei annerch mewn geiriau a 
rag-fyfyriwyd ym mlaen llaw. Mae dyiysgu 
yn ddidrefn fatterion dwyfol, ie, a dirgeledig- 
aethau Duw ei Hun, fel y gwna rhai, yn 
fynych yn dwyn dirmyg ar uchel ddoethlneb 
yr Ysgrythyr LAn, yr hon ni ddylai neb 
feiddio ei chwilio, ond gyd & phob parch, 
gwyliadwriaeth, a gweddi. 

Gan fod trefnu'r claf gogyfer &'i ddiwedd 
Cristionogol ynte yn orchwyl mor bwysfawr, 
gall y rhai y perthyn y gorchwyl iddynt fyned 
ymlaen fel hyn, neu mewn cyflFelyb fodd. 



XX.] DYSGA FARW. 159 

'^^ yn gyntaf cymmerer gofal^ 

1. Fod i'r claf wneuthur cyffes ufiidd a 
diffuant o'i hoU bechodau. 

2. Fod o hono'n foddlon o eigion ei galon 
i fyw neu i farw, yn ol fel y gwelo Duw yn 
dda. 

3. Fod iddo benderfynu ymgymraodi &*r 
hoU fyd, gan ddymuno maddeuant, a chan 
faddeu ei hunan bob camwedd a wnaeth neb 
iV erbyn. 

4. Fod iddo gymmeryd yn hynaws yr yxn- 
weliad hwn a anfonwyd arno, i ymbarottdi i 
farw yn was i Dduw pan alwo Efe am dano. 

5. Fod iddo ei orch3nnyn ei hun yn gwbl 
i drugaredd Dduw yn unig gyfiyngdod Crist 
lesu ei Achubwr. 

Ac yn ail, 
Cymmerer gofal fod tV chf gael ei gymmell i alu> i 

gof, 

1 . Y rhaid i bawb, o bob cyflwr a sefyllfa, 
ymadael i'r byd trangcedig hwn. 

2. Bod plant Duw, fel y gellir gweled trwy 
boll lyfr yr Ysgrythyr, ac ysgrifeniadau'r hen 
awdw^r, bob amser yn ewyllysgar yn ynu-oddi 
yn amser eu hymweliad. 

3. Nad aeth Crist ei Hun ddim i ogoniant, 
heb fyned yn gyntaf trwy borth angau. 

4. Fod marwolaeth ei weision yn werth- 



160 DISCE MORI. [pen. 

fawr yngolwg Duw ; a'u bod yn gorphwys 
oddi with eu Uafur. 



Gellir gofyn Vr claf^ 

1 . A ydyw efe'n cydnabod ffydd y Drindod 
Sanctaidd, ac erthyglau'r Credo ; ac a ydyw 
efe'n penderfynu byw a marw yn y ffydd 
hon. 

2. A ydyw'n ddrwg ganddo am ei bech- 
odau, ac a ydyw'n gofyn k chalon edifarus 
am gael pardwn gan Dduw yn haeddedig- 
aethau Crist lesu. 

Ac mewn canlyniad i'r eyffes ddiffuant 
hon. denfyu Duw' iddoT glLadwri yma. 
Dos mewn heddwch. 



Annoger y claf i ystyried yn ddifriff 

1. Na ddaeth Crist i alw y rhai cyfiawn, 
ond pechaduriaid i edifeirwch : gan mai 
pechadur yw efe, daeth Crist i'w alw ef. 

2. Mai Crist yw gwir Oen Duw, yr Hwn 
a ddaeth i dynnu ymaith bechodau'r byd. 

3. Ei fod Ef yn noddfa i bawb sy'n flin- 
derog a Uwythog. 

4. Mai Efe yw ein cyfiawnder ni. 

5. Os bydd y claf byw, mai i'r Arglwydd 
y mae'n byw ; ac o bydd farw, mai i'r Ar- 
glwydd y bydd farw j pa un bynnag ai byw 
ai marw a wna, eiddo'r Arglwydd ydyw. . 



XX.] DYSGA PARW. 161 

Annoger ef t ddywedyd^ ' 

1. Gyd k Dafydd brophwyd, Arglwydd, 
cofia dy was yn ei hollflinder. 

2. Gyd a'r publican, Duw, bydd drugarog 
wrthyffi bechadur. 

3. Gyd &'r wraig o Ganaan, lesu Fab Da- 
fydd, trugarhd wrthyf. 

4. Gyd & Job, Myfi a wn fod fy Mhrynwr 
yn fyWy ac y saif yn y diwedd ar y ddaear ; 
yr hwn a gafji i mi fy hun ei weled, a'm lly- 
gaid aH gwelant, ac nid arall. 

5. Gyd k St. Stephan, Arglwydd lesu, der- 
bynfy yspryd. 

6. I ddywedyd, Myfi yw'r dyn archoU- 
edig hwnnw a syrthiodd ym mhlith Uadron ; 
O Samaritan bendigedig, iachsl fi. Myfi yw'r 
mab afradlon crwydrus, nad wyf deilwng i'm 
galw'n fab i ti ; O Dad, gwna fi fel un o'th 
weision cyflog. Myfi yw y ddafad gyfrgoll- 
edig ; O cais ac achub fi ; dwg fi adref, Ar- 
glwydd, i'th gorlan yn y nef. 

7. Ac i adrodd geiriau Crist ar y groes, 
Arglwydd, i'th ddwylaw di y gorchymynaf fy 
yspryd. 

Dyweded hefyd, 
lesu, dyro i mi 

1 . Amynedd yn fy nghystudd. 

2. Cysur yn fy nhrallod. 
[881] M 



162 DISCE MORI. [pen. 

3. Nerth jm dy dragareddau. 

4. Ymwared yn dy amser da dy Hun. 

1 . Os bydd y claf yn rhy wan i adrodd 
erthyglau'r Credo ei hun, adrodded arall 
hwynt wrtho, o un i un, yn araf. 

2. Os bydd ei glefyd yn boeth a thrwm, 
a'r gwres yn codi i'w ben, a*r afiechyd yn 
gwasgu ar ei rannau bywiol, nes peri iddo 
goUi amo ei bun, cymheUer ef mewn ychydig 
bach o eiriau i gofio Duw, a gweddied y rhai 
a fo'n bresennol drosto t lleferydd isel. 

3. Os bydd yn cael ei drallodi gan ddy- 
chymmygion dieithr ac arswydus, fel y cafodd 
llawer dyn da, erfynier amo yn enw Duw 
alw i gof gariad anfeidrol lesu Grist croes- 
hoeliedig. 

4. Os bydd jti drist ac yn isel-galon, cry- 
bwyller wrtho am lawenydd y nef, Ue y caiff 
efe, trwy ras Duw, yn fuan fyned ; ac am 
drallodion y byd drwg presennol, y rhai a 
deimlodd yn ami, a'r rhai y mae yn awT o'r 
diwedd ar flFarwelio k hwynt. 

Darllen «V cZa/, 

Hanes di'oddefaint Crist ; Luc xxii. xxiii. 

Yr wythfed Psalm ar hugain; Arnat ti, 
Arglwyddy &c. 

Yr ail Psalm a deugain, Fel y brefa yr 
hydd, &c. 



XX.] DYSGA FARW. 163 

Y drydedd Psalm a deugain ar ol y cant, 
Arglwydd, clywfy ngweddi, &c. 

Y bedwaredd bennod ar ddeg o St. loan. 

Y seithfed bennod o'r Datguddiad. 

Y bymthegfed bennod o'r Epistol cyntaf at 
y Corintbiaid. 

Os hydd y claf mewn mawr boen corph neu ing meddwl, 

L Na farned neb arno, fel y gwnaetb cyf- 
eillion Job, y rhai a dybiasant mai rhag- 
rithiwr ydoedd, oblegid ei gystudd ^. 

2. Neu fel y rhai a ddywedasant wrth ein 
Harglwydd am y Galileaid, y rhai a farnent 
hwy yn bechadnriaid mwy nag eraill, am 
syrthio o'r t^ yn Siloam arnynt ^ 

3. Neu fel y barbariaid, y rhai a dybient 
mai dyn drwg oedd St. Paul, am lynu o'r 
wiber wrth ei law ^ 

4. Na lawenyched neb pan syrthio ei elyn, 
rhag iW Arglwydd weled, a hod hynny yn 
ddrwg yn ei olwg ef^. 

5. Cofied pawb eiriau Joseph, Onid wyf 
finnau hefyd dan law Duw ? 

6. Cofied pawb eiriau St. Paul at y Khuf- 
einiaid, Wylwch gyd dW rhai sy'n wylo ^ 

7. Cofied pawb air y gwr doeth, Na fydd 
hwyrfrydig i ofwyoW claf\ 

* Job iv. 7, a xxii. 6. ' Luc xiii. 4. 

* Act. xxviii. 4. • Diar. xxiv. 18. 

* Rhuf. xii. 15. ' Eccles. vii. 35. 

m2 



164 DISCE MORI. [pen* 

8. Cofied pawb air St. lago, Ghveddiwch 
dros eich gilydd '. 

Ffurf adael y claf i nawdd Duw. 

Yr Arglwydd a'th wrandawo yn nydd 
trailed : enw Duw Jacob a'th ddiffyno ; an- 
foned i ti help o'i gyssegr, a nerthed di o 
Sion. Rhodded lesu Grist, Mab y tragy- 
wyddol Dduw, ei ddioddefaint rhwng dy 
bechodau a barn i ddyfod. Yr Yspryd GlUn 
a fyddo'n Ddiddanydd i ti hyd dy ddiwedd. 
Amen, 

Buddiol fydd gadael y claf weithiau i fyfyrio 
wrtho ei hun, ac i ymr6i i'r gwaith yn enw'r 
Drindod Sanctaidd. 

Bydded iddo hefyd weithiau ei orchymyn ei 
hun i gysgu ^'r myfyrdodau hyn. 

Ffurf weddi Vw harfer dros y claf gan y 

rhai afo^n bresennol. 

O drugaroccaf Arglwydd, yr ydym ni, y 
rhai nid ydym deilwng i weddio drosom 
ein hunain, yn awr yn gweddio dros arall, 
gan attolygu i ti edrych i lawr o'r nef yn 
Uiosowgi^wydd dy drugaredd ar dy was hwn 
sydd yma yn ymweledig & selni. Goleua ei 
feddwl ; cadw ei synhwyrau ; parhsi iddo dy 
ras ; lliniara ei boen ; ac, os rhynga bodd yn 

* lago V. 16. 



XX.] DYSGA FARW. 165 

dy olwg, estyn ei ddyddiau, fel yr estynaist 
ddyddiau Hezeciah : os amgen, derbyn ef i 
Arch dy drugaredd. Yn y cyfamser dyro 
iddo amynedd yn ei gystudd, diddanwch yn 
ei drallod, dianwadalwch yn ei brofedigaethau, 
a buddugoliaeth ar ei holl elynion ysprydol. 
Glanh^ed a golched gwaed dy anwyl Fab 
holl frychau a brynti ei bechodau. Gor- 
chuddied dy gyfiawnder Di ei anghyfiawnder 
ef. Clywer am dano yr hyfryd leferydd 
hwnnw, Heddyw y byddi gyd d mi ym Mhar- 
adwys. Caniattsl hyn, O Arglwydd, er an- 
rhydedd a gogoniant dy sanctaidd enw, trwy 
yr unrhyw lesa Grist, ein hunig lachawdwr 
a'n Prynwr. Amen. 

Gweddi Vw harferyd gan y claf ei hurt. 

O Arglwydd lesu, jt Hwn wyt yr adgy- 
fodiad a'r bywyd, yn yr Hwn pwy bynnag a 
gredo, er iddo farw, a fydd byw ; nid wyf yn 
deisyf amat estyn fy oes farwol hon, nac 
yehwaith gymmeryd o honot fi ymaith yn 
gynt ; ond yn nnig yr wyf yn fy ngorchymyn 
fy hun yn hoUol i^th ewyllys Di. Ymdd^g tu 
ag attaf, drugaroccaf Geidwad, yn ol cyfoeth 
dy ddaioni. Gennyt Ti y'm cynhaliwyd er 
pari ddaethum i'r byd. Yr wyf yn drist 
ddarfod i mi mor ami dy dramgwyddo, a 
Thithau mor dda wrthyf ; ac yr wyf yn gal- 
aru na byddai fy nhristwch yn fwy. Yr wyf 



166 DISCE MORI. [pen. 

yn appelio, Arglwydd, fel ymbiliwr gostyng- 
edig, at orsedd gras, ac jni crefu yno am gael 
ar dy law faddeuant o'm holl bechodau, trwy 
haeddedigaethau dy ddioddefaint chwerw. Yr 
wyf yn offiymmu i Ti galon edifeiriol am yr 
amser a aeth heibio, ac yn addaw diwygio 
fy muchedd, os rhynga bodd iHh ddwyfol 
ddoethineb barh^u dros ychydig etto fy mner- 
erindod ar y ddaear. yn yr h>x yr wyf yn 
3rmroddi'n gwbl i'th ewyllys nefol Di, mewn 
gobaith o adgyfodiad gwell i fywyd tragy- 
wyddol, trwy lesu Grist ein Harglwydd. 
Amen, 

Gweddi arall dros y claf, 

HoUalluog a thragywyddolDduw, Gwneuth- 
urwr dynobyw, yr Hwn wyt yn cospi y rhai 
a gerych, ac yn ceryddu pawb a'r a dderbjrn- 
iech ; derbyn, ni a attolygwn i Ti, Arglwydd, 
dy was hwn ymweledig gan selni, yr hwn 
sydd yn ymwrthod ll'i haeddiant ei him, ac 
yn jnnddiried yn dy drugareddau Di. Edrych 
amo, Arglwydd, fel yr edrychaist ar Heze- 
ciah, trwy ei adiferyd i'w gynnefin iechyd, os 
y w hynny yn ol dy ewyllys : neu ynte djnro 
iddo ras i gymmeryd ei glefyd yn ddioddef- 
gar, fel, ar ol diweddu'r fuchedd hon yn dy 
ffydd a'th gariad, y caffo drigo gyd & thi yn 
y bywyd tragywyddol; i'r hwn teilynga ei 
ddwyn ef, a ninnau, a'th holl ufudd weision, 
er mwyn dy anfesurol drugareddau. Amen. 



XXI.]' DYSGA FARW. 167 



PENNOD XXI. 

Ym cynnvoyt cyfarwyddyd i orchymyn y clafyn awr 

angau i ddwylaw Duw, 

Duw Dad, yr Hwn a'th greodd, Duw Fab, 
yr Hwn a'th brynodd, Duw Yspryd Gl^n, yr 
hwn a dywalltodd ei ras i'th fewn, a'th gym- 
hortho yn dy holl brofedigaetbau, ac a'th 
arweinio jrn y ffibrdd i fjnsvyd tra^wyddol. 

Atteb^ Amen; 
Crist, yr Hwn a fa fia*w drosot, a'th gadwo 

riiag pob drwg. Amen. 

Crist, yr Hwn a'th brynodd, a'th nertho 

ym mhob temtasiwn. Amen. 

Cnst, yr Hwn a'th garodd mor anwyl, a'th 

adgyfodo, gorph ac enaid, yn adgyfodiad y 

cyfiawn. Amen. 

Crist, yr Hwn sy'n eistedd ar ddeheulaw 

Duw yn y nef, a'th ddycco i lawenydd tra- 

gywyddol. Amen. 

CaniattSted Duw mai 3rm monwes Abraham 

y byddo dy k. Amen. 

C^miattded Duw i ti gael gweled dy fendigaid 

Geidwad mewn gogoniant. Amen. 

Caniatt&ed Duw fod dy £arwolaeth yn werth- 

fawr yn ei olwg Ef, yn 3rr Hwn y cei or- 

phwyso byth. Amen. 



168 DISCE MORI. [pen. 

Ffurf weddiau byrion. 

O drugaroccaf Dad, i Ti yr ydym yn gor- 
chymyn dy was hwn, gwaith dy ddwylaw 
dy Hun : i Ti yr ydym yn gorchymyn ei en- 
aid, yn haeddiant Crist lesu ei Bryniawdwr. 
Derbyn, O Arglwydd, dy greadur dy Hun ; 
maddeu iddo, attolwg, ba beth bynnag a 
wnaeth ar fai trwy ei wendid dynol ; a gor- 
chymyn i'th angylion ei ddwyn i dir o dra- 
gywyddol hedd. Atteb, Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

Noah yn y diluw. Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

Lot rhag t^ Sodom. Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

Job yn ei hoU adfyd. Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

yr Israeliaid rhag gallu Pharaoh a gor- 

thrymder yr Aipht. Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, rhag malais 

Satan, fel y cedwaist Ddafydd rhag ei boll 

elynion. Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

Daniel rhag safnau'r Uewod. Amen. 
Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

y tri llangc o'r ffwm ddn. Amen. 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, fel y cedwaist 

Elias rhag y gau brophwydi a geisiasant ei 

ddistrywio. Amen. 



XXI.] DYS6A FARW. 169 

Cadw, Arglwydd, enaid dy was, ac achub ef, 
fel yr achubaist dy apostolion o garchar. 

Amen. 
Rhag y tywyllwch eithaf, 

Gwared ef, O Arglwydd. 
Bihag poenau ujSem, 

Gwared ef, O Arglwydd. 
Rhag melldith dragy wyddol, 

Gwared ef, O Arglwydd. 
Drwy dy enedigaeth, 

Gwared ef^ O Arglwydd. 
Drwy dy grog a'th ddioddefaint, 

Gwared ef, O Arglwydd. 
Drwy dy ddisgyniad i uffem, 

Gwared ef, O Arglwydd. 
Drwy dy adgyfodiad y trydydd dydd o feirw, 

Gwared ef, O Arglwydd. 
Drwy dy esgyniad i'r nefoedd, 

Gwared ef , O Arglwydd. 

I'th ddwylaw trugarog Di, O nefol Dad, y 
gorchymynwn enaid dy was sydd yn awr yn 
ymadael. Cydnebydd ef, attolwg i Ti, yn 
ddafad o'th gorlan ac yn oen o'th braidd dy 
Hun. Derbyn ef i freichiau dy drugaredd. 
Gan wybod na's gall y peth hwnnw a rodder 
i'w gadw i Ti ddim cyfrgoUi, yr ydym yn 
erfyn amat, drugaroccaf lesu, dderbyn ei 
y^ryd ef mewn tingnefedd. Amen. 



170 DISCE MORI. [pen. 

Bendith y Claf. 

lesu Grist a'th ollyngo oddi wrth dy holl 
bechodau. Atteby Amen. 

lesu Grist, yr Hwn a fii farw drosot, a ddi- 
leo dy holl gamweddau. Amen. 

lesu Grist, yr Hwn sy'n dy alw, a'th dder- 
bynio i'w deymas nefol. Amen. 

Yr Arglwydd a'th fendithio ac a^th gadwo. . 

Amen. 

Gwneled yr Arglwydd i*w wyneb dywynnu 
amat. Amen. 

Dyrched yr Arglwydd ei wyneb arnat, a 
rhodded i ti ad^odiad llawen i fywyd 
tragywyddol. Amen. 

Ymado, dydi enaid Cristionogol, yn enw 
Duw Dad a'th greodd, Duw Fab a'th 
brynodd, Duw Yspryd G\ka a'th sanct- 
eiddiodd, un bywiol a thragywyddol Dduw ; 
i'r Hwn y byddo'r gogoniant yn oes oes- 
oedd. Amen. 



Gweddi Vw harferyd gan y rhai a fo^n hre- 
sennol ar ymadamad y Cristion. 

Gweddiwn. 

Hollalluog a thragywyddol Dduw, gim 
ddarfod i Ti deilyngu cymmeryd dy was 
hwn allan o drallodau'r byd pechadurus hwn 
i'th nefol deymas, am yr hyn yr ydym yn 



XXII.] DYSGA FARW. 171 

bendigo dy enw ; gwna ni, y rhai sydd 
yngweddill, attolwg i Ti, yn feddylgar am 
ein marwoldeb, fel y rhodiom ger dy fron 
I)i mewn cyfiawnder a sancteiddrwydd boll 
ddyddiau ein heinioes : a phan ddelo dydd 
ein bymadawiad, poed i ni orphwys ynot Ti, 
megis y mae ein gobaitb fod dy was hwn; 
fel y galiom ni gyd kg ef, a chyd sl'r boll rai 
a ymadawsant yn ffydd dy sanctaidd enw, 
gyd-lawenycbu jm dy dragywyddol ogoniant, 
trwy Grist lesu ein Harglwydd. Amen. 



PENNOD XXII. 

Annogaeih er cysuro y sawl a tvylant ac a alarant am 

farwolaeth erailL 

Ma£ gweddusdra dynoliaetb a Cbristionog- 
aetb yn goddef galaru am y marw, ac y mae 
esamplau'r Ysgry tbyr LAn yn cymmeradwyo'r 
arferiad. Betb sy barddacb na chyflawni'r 
ddyledswydd o roi tystiolaetb o'n teimladau 
naturiol yn yr amgylcbiad sobr o'n bymad- 
awiad y naill oddi wrth y Hall i fyd arall ? 
Nid yn breniau a meini y gwnaeth Duw ni, 
ac ni roes i ni galonnau na ddylent deimlo 
pan fo achlysuron priodol yn gofyn am deim- 
ladau o dristwch. 



172 DISCE MORI* [pen. 

Ar y llaw arall, beth sy fwy anweddus na 
bod yn llawen yn nh^ galar? Bamwyd, 
trwv arfaethiad un o hen Gynffhorau'r Eer- 
Iwyi mai peth paganaidd iaW^oedd digl 
wch ar amgylchiadau galarus o'r fath hyn \ 

Yn awr am esamplau o'r Ysgrythyr. Ni 
a welwn i Abraham alaru am Sarah ^ ; hoU 
Israel am Samuel ' ; y bobl yn yr anialwch 
am Aaron eu harch-offeiriad ^ ; dinasw^r 
Bethulia am Judith, y weddw anrhydeddus 
honno * ; y Maccabeaid am eu capten dihaf- 
arch^; JVmrtha a Mair am eu brawd La- 
zarus'; gwragedd Bethlehem am eu plant, 
y babanod bach*; y deuddeg patriarch am 
Jacob eu tad oedranus ^ ; Dafydd am Jona- 
than, ei wir a'i fiyddlon gyfailP; ie, ** nid 
aeth Crist ei Hun iV fedd," ebe St. Jerom, 
"heb fod Uygaid galarus yn wylofam am 
dano/* 

Ac nid teimlad ysgafn fyddai'r galar hwn, 
ar lawer achos. Mawr oedd y galar a wnaeth 
Jacob am Joseph ei fab, pan dybiodd ei farw 
ef ; Disgynaf, eb efe, yn alarus at fy mab Vr 
beddrod\ Mawr oedd y galar a wnaeth 
Dafydd pan fynegwyd iddo farw Absalom ; 

^ Concil. Arel. 3« sub Leo I. ' Gen. xxiii. 2. 

' 1 Sam. XXV. 1. * Num. xx. 29. 

* Judith xvi. 24. ' 1 Mac. ix. 20, 21. 

' loan xi. 31. ' Mat. ii. 18. 

» Gen. 1. 14. » 2 Sam. i. 17. 
Gen. xxxvii. 35. 



XXII.] DYSGA FAKW. 173 

fy mab Absalom, fy mob, fy mab Absalom ! 
na buaswnfarw drosot ti, Absalom, fy mab^ 
fy mab^! Mawr oedd y galar a wnaeth y 
gwragedd gweddwon am Dorcas, gwraig mor 
dda, yn llawn o weithredoedd da ac eluseni, 
wrth ystyried ei haelioni tu ae attynt *. Ac 
fel h/n A a welwn mai arferi^ Jnmoladwy 
yw galaru dros y marw. 

Wrth wahardd i'r Thessaloniaid drist&u, 
nid eu gwahardd i drist^u o gwbl yr oedd, 
end gwahardd iddynt drist§.u fel y Cenhedl- 
oedd*. **Nid ydym yn beio'r nwyd/' ebe 
St. Bernard, '*ond y gonnodedd o honi^" 
Gallwn alani'n gymhedrol am ymadawiad 
rhai eraill, ie, hyd yn nod ymadawiad y duw- 
iol a'r haelionus. Canys fel y galara llawer 
am ddynion da, o ran y goUed sydd am 
danynt yn y byd, trwy iddynt fod mor gyn- 
northwyol i eraill mewn cynnifer o fiyrdd ; 
(jnr hyn sy dystiolaeth o'u gwerth, gan ddar- 
fbd iddynt adael ar eu hoi cyn lleied o rai 
tebyg iddynt ;) felly mae'n arwydd o ryw 
gamwri ym mhlith dynion pan fo'r tlodion 
a'r cystuddiol yn goddef i ddynion farw heb 
alaru dim am danynt. Djrwedodd y prophwyd 
Jeremi wrth Jehoiacim, Dy dad a famodd 
giifyn y tlawd aW anghenus ; yna y Uwyddodd. 

' 2 Sam. xviii. 33. * Act. ix. 36. 

» 1 Thes. iv. 13. 

* Non culpamus affectum, sed excessum. — Bern, in 
Cant, serm, 26. 



174 DISCE MORI. [pen. 

Yna mae'n ychwan^aV hyn a ganlyn, fel 
oospedigaeth i'w gosod amo, o ddirmyg ar 
ei goffadwriaeth ; Ni alarant am dano '. 

Mae'r Apostol yn traethu'n eglur ddarfod 
i'r Arglwydd dn^arMu wrtho trwy arbed 
Epaphroditus, rhag iddo ef gael trikwch ar 
dristwch^: yr hyn sy*n dangos gymmaint 
fuasai ei alar ef pe buasai Epaphroditus yn 
marw. 2^ ma6, ebe'r gwr doeth, gollwng 
ddagrau dros y marw; ac na ddiystyra ei 
gladdedigaeth ef^. Wrth hyn gallwn gasglu 
nad yw defodau cynhebryngol claddedigaeth 
addas a galar cymhedrol ddim yn anweddus 
ym mhlith y thai a ddylent wneuthur pob peth 
yn weddaidd ac mewn irefn *. 

Yr Israeliaidy wrth gladdu eu tadau a'u 
llywiawdw^ mor anrhydeddus, a ddangos- 
asant eu hunain yn bobl o duedd dda a 
threfhus. Cladd fi yn weddaidd^, ebe Tobit 
wrth ei fab. Y bedd newydd, y Uieiniau glfin, 
yr ennaint peraidd, a'r personau parchus, 
oeddynt yn daagos y parch a roddwyd 
i'n Hiachawdwr yn ei angladd. A d'iau dy- 
lai'r cyrph hyn, a fiiant yn demlau i'r Ys- 
pryd Glto, ac a gyfnewidir ddydd y fern i 
gyflwr o ogoniant, gael y cyfiyw gladdedig- 
aeth weddaidd ag a fo'n gyfaddas i arferiad 



' Jer. xxii. 16. 18. » Phil. ii. 27. 

• Eccles. xxxviii. 16. * 1 Cor. xiv. 40. 

' Tobit xiv. 10. 



XXII.] DYSGA FARW. 175 

parchus ac addasrwydd naturioL Ganhynny 
byddai naccsiu'n sarrug i'r marw gael angladd 
cyfaddas, neu ommedd i Gristionogion alaru'n 
gymhedrol, yn waith aonynol a barbaraidd 
i'r eithaf. 

Ond er y goddefir galar cymhedrol a Christ- 
ionogol, etto mae tristHu fel rhai heb obaith, 
ym mhell iawn oddi wrth reol y ffydd, yr hon 
a ddywed i m mai gwerthfawr yngolwg Duw 
yw marwolaeth ei saint ef^: y maent hwy 
mewn tangnefedd, a'u gobaith sy'n llawn 
anfarwoldeb. Yr hwn a ddywedodd, Fy mab, 
gollwng ddagrau dros y marWy a ddywedodd 
hefyd, Yna cymmer ddiddanwch am dy drisU 
wch^. A dylai Gristionogion yn anad neb, 
a hwythau'n credu'r adgyfodiad i fywyd 
gwell, ymddyrchafu trwy ffydd uwchlaw gor- 
mod tristwch ; a dylai fod cymhedroldeb yn 
hyn fel mewn pob peth arall. 

A ydym ni wedi colli tad daionus, cyfaill 
flFyddlon, gwraig, neu Want? djrwedwn gyd 
k Job, Yr Arglwydd a roddodd^ aV Arglwydd 
a gymmerodd ymaith ^. Ac nid eu cymmeryd 
ymaith yn llwyr ychwaith a wnaeth Efe, ond 
eu cymmeryd ychydig o'n blaen ni ar hyd y 
ffordd y rhaid i ni oU ei theithio ar eu hoi. 
Cawn gyfarfod drachefn ryw ddiwrnod; ac 
fe fydd y cyfarfod hwn, medd Cyprian, yn 
achos o lawenydd dirfawr i ni, pan fyddom 

■ Ps. cxvi. 15. * Eccles. xxxviii. 16, 17. 

* Job i. 21. 



176 DISCE MORI. [pen. 

ni a'n cyfeillion yn dyfod yngh^d i gyd- 
lawenychu*. Yn awr yr adwaenom o ran; 
ond yna yr adnabyddwn megis y^n hadwaenir ': 
a dywed rhai o'r hen Dadau y cawn yno ad- 
nabod Petr, a Phaul, a*r seintiau a fuant 
feirw cyn ein geni ni ®. 

Ond yn anad pob cysur arall, dylai ded- 
wydd obaith o adgyfodiad ein dyrchafii uwch- 
law meddyliau rhy alanis, Crist ein Ceidwad, 
cyn ei ddioddefaint, wrth weled ei ddisgyblion 
yn galaru am ei ymadawiad oddi wrthynt, yr 
hyn oedd i gymmeryd He yn fuan, a ddywed- 
odd wrthynt, Na thralloder eich cahn^ yr ydr- 
wyf yn myned at y Tad ® . Felly gellir dy wedy d 
wrth y rhai sy'n drist oblegid colli eu cjrfeUl- 
ion, Na fyddwch ry alarus o ran eich medd- 
yliau ; y mae y rhai yr ydych yn drist am eu 
colli, wedi myned at eu Pryniawdwr trugarog. 
Dywedwyd am Enoch, am iddo rodio gyd k 
Duw, ddarfod i Dduw ei gymmeryd ef ^ . Dy- 
wedwyd wrth Josi'ah, fel arwydd o fendith 
iddo, y cesglid ef at ei dadau cyn dwyn y 
bobl i gaetlnwed^ Dywedodd St. Jerom am 
yr amser pechadurus yr oedd efe yn byw 
ynddo, **Mae Nepotian yn ddyn dedwydd, 
am iddo gael marw cyn gweled drygioni'r 
oes hon^'' 

• Cypr. de Mort, ' 1 Cor. xiii. 12. 
' Aug. Cyr. • loan xiv. 28. 

* Gen. V. 24. » 2 Bren. xxii. 20. 

' Telix Nepotianus, qui haec non videt. — Hier. ad 
Hel. 



xxil] dysga farw. 177 

Pan fo Duw yn rhoi Noah yn yr arch, 
mae'n argoel fod diluw i ddjrfod cyn hir*. 
Pan fo Duw yn anfon angylion i gyrchu Lot 
Sodom, mae'n arwydd fod cosp ar ddinas- 
oedd drygionus i ddilyn yn ebrwydd ^ Pan 
gymm^ro Duw Lazarus i fynwes Abraham, 
yna ni raid i Lazarus ddioddef ychwaneg o 
dlodi. Felly gan ein bod oil i fyned i wared 
gyd a ffrwd marwoldeb, ni ddylem ei ystyried 
yn beth dieithr weled eraill yn myned o'n 
blaen, 

Wrth gwyno fod ein cyfeillion yn marw, 
yr ydym yn cwyno, mewn eflfaith, ddarfod eu 
geni^n farwol. Mae angau fel y Uinellau a 
dynnir o ganolbwynt cylch crwn i'w ymylon, 
oil yr un hyd yn union a'u gilydd : neu fel 
Penswyddog diduedd, yn ddibartiaeth at bawb 
fel eu gilydd ; yr hyn a ddylai beri i ni ym- 
foddloni i drefn Duw. Po gyntaf y gallo'r 
echwynwr onest dalu ei ddyled, cyntaf oil y 
bydd ei feddwl yn esmwyth. Po byrraf y 
fordaith, cyntaf oil y bydd y morwr wedi 
cyrraedd porthladd ei orphwysfa, ac wedi 
gochelyd perygl Uong-ddrylliad. Ni ddylem 
anghotio dwyn ein hewyllys ein hunain yn 
gydffurfiol sig ewylly§ Duw, fel yr ydym yn 
gweddio beunydd, Gwneler dy ewyllys^. 

Mae'r gwr doeth yn canmol y marw 

* Gen. vii, 1. * Gen, xix. 1. 

^ Luc xi. 3. 

N 



178 DISCE MORI. [pen. 

rhagor y byw. Ac y mae St. loan yn dat- 
gan y rhai hynny'n ddedwydd ag sy'n marw 
yn yr Arglwydd^ am eu bod yn gorphwy$ 
oddi ivrth eu llafur '. A dylai eu bod hwy 
wedi cyrraedd eu gwjoifydedigrwydd, ein han- 
nog ninnau i gofio ac i ddilyn eu daioni a'u 
duwioldeb hwy. 

Pan ddaethom i'r byd hwn, dygasom gyd 
a ni natur ddarostyngedig i ferwolaeth. 
Drachefn, pechodd pawb; a daeth marwol- 
aeth ar bawb o ganlyniad. Felly rhaid i ni 
ddychwelyd i'r man y daethom o bono, gan 
nad yw'r byd hwn ond alltudiaeth i ni dros 
amser ; ac o'r alltudiaeth hwn y mae gwyn- 
fydedig eneidiau'r saint wedi cael eu rhydd- 
h^u ; a phe dychwelent yn ol i'r ddaear hon, 
(yr hyn yn ddilys ni's gwnant,) djrwedent 
wrthym eu bod wedi dems y rhan dda^ feS 
Mair : yr ydym ni, fel Martha, yn drafferthus 
ynghylch llawer o bethau ; ond y mae ganddynt 
hwy yr un peth angenrheidioly yr hwn ni^s 
dygir oddi arnynt^. 

Er mwyn gallu o honom ddwyn yn ymos- 
tyngar ein colled am ein cyfeillion a ymad- 
awsant, bydded i ni ystyried ymddygiad 
Dafydd yn yr un amgylchiad ; yr hwn, pan 
oedd ei blentyn yn glaf, a ymprydiodd, a 
weddiodd, ac a orweddodd ar y ddaear : ond 
wedi gwybod cyflawni ewyllys Duw ym mar^ 

' Dat. xiv. 13. • Luc x. 42. 



XXII.] DYS6A FARW, 179 

wolaeth y plentyn, cyfododd Dafydd i iynu, 
bwyttaodd fara, a derbyniodd gysur, debygid, 
ar ol ei holl dristwch. Pau ofynwyd iddo*r 
achos o'r gwahaniaeth hwn yn ei ymddygiad, 
efe a attebodd, TraW ydoedd y plentyn yn 
fyWy yr ymprydiais ac yr wylais ; canys dy- 
wedais, Pwy a wyr a drugarhdW Arglwydd 
wrthyfy fel y byddo byw y plentyn ? ond yn 
awr efe fa farw^ i ha beth yr ymprydiwn ? a 
allaffi ei ddwyn ef yn ei ol mwy ? myfi a af 
atto efy ond ni ddychwel efe attaf fi^. A 
St. Bemaid, mewn cyffelyb amgylchiad, pan 
effeithiodd marwolaeth cyfaill yn fawr arno, 
a ddywedodd, " Troais i weddi'o ac i wylo ; 
o'r diwedd ystyriais ddarfod i Dduw wneuth- 
nr yr hyn oedd yn rhyngu bodd oreu iddo 
yn ei ragluniaeth ddwyfol ; a pha les fuasai 
galaru yehwaneg ? * Arglwydd/ meddwn i, 
* yr eiddot dy Hun, ac nid yr eiddof fi, a 
gymmeraist ymaith:' a rhwystrodd fy nagr- 
au i mi lefaru yehwaneg." Ac felly pen- 
derfynodd yr hen Dad ymfoddloni yn ewyllys 
ei Dduw. 

» 2 Sam. xii. 22, 23. 



N 2 



180 DISCE MORI, [pen. 



PENNOD XXIII. 

Ymodd y dylai y sawl sy*n cymmeryd mewn llaw^ ar dir 
neu fdr^ ryw orchwylion peryglus^ yn hyspysol ym 
mlaen llaw ymbarottoi i yyfarfod d*u Duw, 

Os dylai y dynion ag sy'n byw yn yr amser- 
oedd a'r Ueoedd diogelaf feddwl beunydd am 
eu dydd olaf, gan ystyried anwadalwch oes 
dyn, ac y daw eu dydd olaf o fesur ychydig ac 
ychydig ar eu gwarthaf ; yna pa faint mwy y 
dylai y rhai a elont i leoedd o enbydrwydd 
amlwg, ac a gjrmmeront mewn llaw orchwyl- 
ion o'r perygl mwyaf, sefyll ar eu gwyliad- 
wriaeth, a bod mewn cyflwr o ddarpariad a 
pharottoad i gyfarfod k Duw ! Gallai pagan- 
iaid ddywedyd wrth Jonah nad oedd un 
nodded arall yn y cyfryw achos, ond rhedeg 
am help at ryw hanfod mwy goruchel': a 
medrodd Pharaoh ei hun erfyn ar Moses 
weddio drosto ^ Pa faint mwy, ynte, y dylai 
y rhai y mae eu gobaith yn cyrhaeddyd ym 
mhellach na chadwraeth y bywyd marwol, 
weddio, fel y gwnaeth Judith, yr hon yn 
gyntaf a addolodd Dduw gyd a phob defos- 
iwn, ac yna a aeth allan i waredu Bethulia ' ? 
Nid ydyw cred yn Nuw yn gwneuthur 

' Jonah i. 6. ^ Exod. viii. 8. 

' Judith ix. 1. 



XXIII.] DYSGA FARW. 18l 

dynion yn Uwfr, ond mae'n hytrach yn 
ychwanegu dewrder a chysur yn ymosod- 
iadau creulonaf gelynion* Thvy ffydd, ebe*r 
Apostol, Gideorty Barac, Samuely Jephthae, 
a Dafyddy a nerthwyd o wendidy a wnaethpwyd 
yn gryfion mewn rhyfel, a yrrasant fyddinoedd 
yr estroniaid i gilio *, y rhai a ddaethent yn 
erbyn pobl Dduw & grym mawr ac & byddin- 
oedd lliosog. Tra'r oeddynt hwy yn ymarf- 
ogi ^ chleddyf a tharian, arfer pobl Dduw 
oedd ymarfogi ^ defosiwn, ac & hunan-ym- 
roddiad crefyddol, naill ai mewn bywyd neu 
mewn angau, i nodded en Duw. 

Pan welodd Balac fod Israel yn Uwyddo 
mwy trwy eu gweddiau nag y medrai efe 
trwy ei fyddinoedd cadamaf, yr ydoedd raid 
iddo gaelr Balaam iV melldithio hwynt^ 
Yr oedd Moses, ebe St. Jerom, yn ymladd 
yn gystal a Josua yn erbyn Amalec ^; canys 
tra*r oedd Moses yn dal ei ddwylaw i fynu, 
yr oedd Israel yn fuddugol \ 

Mae Ruffinus a Socrates yn ysgrifenii 
ddarfod i'r ymherawdwr Cristionogol Theo- 
dosius, mewn brwydr fawr yn erbyn Euge- 
nias, weled Uu dirfawr yn dyfod yn ei 
erbyn, ac, yn ol pob tebygolrwydd dynol, fbd 
ei ddadymchweliad ger Haw ; a darfod iddo 
esgyn i le amlwg yngolwg yr hoU fyddin, a 

* Heb. xi. 32—34. * Num. xxii, 5. 

' Hiero. ad Heliod. ' Exod. xvii. IK 



182 DISCE MORI. [pen. 

syrthio ar ei wyneb ar y ddaear, ac ymbil ar 
i Dduw, . od edrychai efe byth ar greadnr 
pechadurus, ei gynnorthwyo yn yr amser 
hwn o Iwyr angenoctid : ac ar hyn y cododd 
gwynt nerthol yn ddisymmwth, yr hwa a 
chwythodd biccellau'r gelynion yn ol amimt 
eu hunain, yn y cyfryw fodd rhyfeddfewr, 
nes y cafodd Eugenius a'i hoU fyddin eu 
llwyr-orthrechu : canys gwelsant fod gallu 
Crist yn ymladd dros ei bobl ', a hwy a lef- 
asant, mewn effaith^ fel y gwnaeth yr Aipht- 
iaid, Oh 1 mae Duw yn y cwmmwl ! neu, Yr 
Arglwydd sydd yn ymladd drostynt hwy ^ ! 

Fel hyn, trwy %dd a dianwadalwch, y 
mae gweision Duw yn myned aUan yn erbyn 
eu gelynion gyd k phob defosiwn, a chyd d 
hoUol ymbarottoad i fyw neu i farw, fel y 
gwelo ewyllys Duw yn oreu. 

Am y rhai hynny ynte, ag sy^n cymmeryd 
mewn Uaw, ar dir neu f6r, ryw orchwyl yn 
yr hwn y mae eu bywyd mewn mwy o berygl 
na chyffredin, elont ym mlaen, yn enw Duw, 
sl'u heneidiau mewn cyflwr o barottoad ; ac 
wrth wneuthur hynny maent yn dangos eu 
bod yn cofio bod ganddynt ddisgwyliad pell- 
ach nag am ennill neu goUi eu bjrwyd 
trangcedig naturioL '^ Bydded i angen- 
rheidrwydd olaf marwolaeth,'* eb Emisenus, 
" eu cael hwynt yn barod, yr hwn sy'n 

• Ruff. Soc. Eccles. Hist, • Exod. xiv. 25* 



XXIV.] DYSGA FARW. 183 

fynych yn dyfod ar warthaf dynion yn am- 
mharod'/' 

Mewn matterion bydol yr ydym yn ami 
yn anghofio pethau nefol ; iawn, ynte, yw i 
ni, mewn pethau nefol, droi o'r neilldu odd! 
wrth bob myfyrdodau daearol, a chan ym- 
gyflwyno ger bron Duw, orchymyn yn y 
modd sobreiddiaf ein heneidiau i'w law Ef ; 
ac wedi gwneuthur hynny, gallwn ddywedyd 
fel Esther, derfydd am danafy darfydded^: 
ewyllys Duw a wneler. Felly, am ymbarot- 
t6i yn y modd yma cyn cymmeryd gorchwyl 
peryglus mewn llaw, gellir dywedyd yngeir- 
iau St. loan, Yma y mue doethineb ^. 



PENNOD XXIV. 

Cf/farwyddyd byr iW rhai a elwir yn sydyn i ymadael 

dW byd hwn. 

YnghYLch y weddi yn y litani am waredig- 
aeth rhag angau disyfyd, gwnaethom ychydig 
o grybwylliad eisoes; ac attebwyd, mewn 
rhan, ddannodiad direswm y rhai sy fyth yn 

^ Paratos inveniat extrema necessitas, quse ssepe op> 
primit iroparatos, — Eus. Em, Horn, L. ad Mon, 
' Est. iv. 16. ' Dat. xiii. 18. 



184 DISCE MORI. [pen. 

brysur yn hyn o beth i gondemnio eraill. 
Weithian ar hyn o bryd, i'r sawl sy'n ewyll- 
ysgar i farw ar ychydig rybudd, gall y cyfer- 
wyddyd byr hwn fod yn ddigon. 

Yn gyntaf; na fydded i'r sydyndod ei 
ddychrynu ; canys i ddyn mewn cyflwr 
parod nid oes dim sydyndod yn angau, pa 
mor ddisymmwth bynnag y byddo farw. 

Yn ail ; cofied fod gan Dduw geiniog i'r 
sawl a ddelo ar yr unfed awr ar ddeg, a 
derbyniad i'r gweision a gaffer yn neffro ar 
yr ail neu'r drydedd wyliadwriaeth. Mae 
gantho Ef baradwys i'r hwn a lefo yn nghyf- 
yngder ei fiinudau olaf, " Arglwydd, cofia fi 
yn dy deymas nefol." 

Os rhown i Dduw ar unwaith aberth 
yspryd cystuddiedig, fel y gwnaeth Mair 
Magdalen, bydd i hynny esgyn i fynu'n gym- 
meradwy ger bron Duw, fel offrwm Abel. 
Rhaid i ni adael i edau fechan einioes ddirwyn 
i fynu nes ei chwbl-orphen. Pan orchudd- 
ier y llong & thonnau, yna gwaeddwn, Achub, 
Arglwydd! canys y pryd hynny ni bydd i 
goffa da am lesu Grist ddychwelyd yn wag- 
law. Ni ddarfu Abraham ond amcanu yn ei 
feddwl offrymmu Isaac; ac etto dywed yr 
Apostol wrth jrr Hebreaid, Trwy ffydd yr 
offrymmodd Abraham Isaac ', fel pe gwnelsaVr 
weithred, pan amcanodd yn dda ei gwneuthur. 

* Heb. xi. 17. 



XXIV.] DYSGA FARW. 185 

Gwelwn wrth hynny y derbyn Duw galon yn 
aincanu'n dda, yr hyn yw'r oil a allwn ei 
offiTmmu iddo yn sydyndod angau. 

" Mae trugaredd dyn," ebe*r gwr doeth, 
*'ynymestyn at ei gymmydog; ond y mae 
trugaredd Duw yn cyrhaeddyd hyd at bob 
cnawd : " ac y mae'r dnigaredd ddwyfol bon 
yn medru ac yn ewyllysio achub mewn mo- 
ment. Gan hynny ni ddylai'r cyfry w sydyn- 
dod ddim rhoi achlysur i eraill i famu'n 
anghariadol, nac i'r dyn ei bun i fod yn 
anghysurus o ran byrdra'r amser. Nid yw 
yn niweidio dynion da, pa mor ddisyfyd 
bynnag y galwer hwynt o'r byd *; maent yn 
jrmadael pan y mae Duw yn galw am danynt; 
a rhaid i bawb aros hyd y pryd hwnnw, 

Megis na ddylai pleserau'r byd hwn beri i 
ni gwbl-ymroddi iddynt, felly ni ddylai tru- 
eni'r fuchedd hon beri i neb, pa mor gyfyng 
bynnag y bo arno, ddiangc ymaith o'r byd 
mewn gwan ymddiried neu anobaith, fel 
Saul, gan wneuthur niweid iddo ei hun : mae 
natur yn arswydo rhag y fath ymgais anfad, 
ac y mae Cristionogaeth yn ei gwbl-gon- 
demnio. Na atto Duw i ni fod yn achlysur, 
nac yn amgylchiadol nac yn union-gyrchol, 
i'n marwolaeth ein hunain ! Ffei o'r anes- 
mwythdra neu'r llyfrdra di-fiydd a baro i neb 
redeg ymaith, neu ddiangc, lie nad oes ofn ! 

' Non nocet bonis, si subito moriantur. — Anselm. 



186 DISCE MORI. [pen. 

Mae Duw yn nodded sicr, ac ni siomma mo 
hoDom byth : mae Duw yn gymmorth hawdd 
ei gael mevm cyfyngder '. Yr Hwn a'n dyg- 
odd i*r byd, a biau ein galw o'r byd : a phan 
alwo Efe ni, dylem ymadael yn addfwyn, fel 
y gweddai i ni : byrh&u yr amser ni's gallwn; 
ac ni's dylem ychwaith, er yr holl flinderau 
sy'n gwasgu ar blant dynion. Mae cyfreith- 
iau gwledydd yn gwarafim claddedigaeth 
Gristionogol yn y cyfryw amgylchiadau, er 
mwyn dychrynu dynion rhag y weithred 
gjTwilyddus hon o daflu eu hunain ymaith fel 
hjm yn anobeithiol. A phan ymgjmhygio'r 
cyfryw beth arswydus i feddwl y Cristion 
cywir, mae efe'n arfer dywedyd, fel y dywed- 
odd Crist wrth y temtiwr yn yr anialwch, 
Ymaithy Satan ^. 

Gan hynny, ymroddiad ufiiddgar i ewylljrs 
Duw, a fiyddlon g5rflwyniad ein henaid i'w 
ddwylaw Ef, pa mor fuan bynnag y galwer 
arnom i ymadael, yw*r cyfarwyddyd a ddylem 
ei roddi mewn ymarferiad trwy help cyn- 
northwyol b^idigaid ras Duw. 

Gweddi Vw harferyd gan y sawl y bo ei gyd^ 
wyhod yn drallodus, neu a fo'n ca^l ei 
afionyddu ganfeddyliau drygionus. 

Cadarnh^ fi, O Arglwydd, yn erbyn holl 
elynion fy nghorph a'm henaid, fel na's 

' Ps. xlvi. 1. * Mat. iv. 10. 



XXIV.] DYSOA FARW. 187 

gallont byth ddywedyd, Gorchfygasom ef. 
Mae fy yspryd yn ofidus, a'm calon yn drom 
ac yn athrist o'm mewn ; oni byddi Di yn 
ddiddanwch i mi, diammeu y derfydd am 
danaf yn fy nghyfyngder. Er mwyn dy enw, 
O Arglwydd, trugarM wrthyf, cyfod i'm 
ffwaredu : fel, a thi yn eymmorth i mi, y Rail- 
wyf wrthsefyU fy ngwrthwynebwr mamol, a 
dywedyd wrtho, Dos ymaith oddi wrthyf, 
dydi yspryd drygionus, yr hwn wyt yn dwyn 
y meddyliau drwg hyn a'r iselder yspryd 
yma arnaf ; ymado oddi wrthyf, dydi dwyUwr 
dyn ; canys ni chei gyfran ynof fi : oblegid y 
mae fy Ngheidwad lesu yn sefyll o'm plaid, 
yn amddiffynydd cadam nerthol, a bydd raid 
i ti ddiangc ymaith er dy waradwydd tragy- 
wyddol. Dewiswn oddef pob trallod, pob 
cosp a chywilydd bydol, yn hytrach na chyd- 
S3mio Sl'th annogiadau maleisus: taw, gan 
hynny, dydi yspryd y fall, paid mwyach K'm 
hannog i ddiygioni : o herwydd ni chydsyniaf 
k thi byth, er dyfod mwy trallodion na'r rhai 
hyn arnaf. Fy Arglwydd yw fy ngoleuni 
a*m hiachawdwriaeth ; rhag pwy yr ofhaf ? 
Efe yw nerth fy mywyd; rhag pwy y dy- 
chrynaf ? Ped ymosodai byddin o ddynion 
i'm herbyn, a'm gorthrechu o ddrygau an- 
nifeiriol, ni's trallodir mo honof ; canys Duw 
yw fy nghyfnerthydd a'm Prynwr, yn yr 
Hwn yr wyf yn ymddiried : Efe yw fy rhan 
a'm hetifeddiaeth : ac iddo £f y bo'r mawl 



188 DISCE MORI. [pen. 

a'r anrhydedd yn awr ac yn oes oesoedd. 
Amen. 

Gweddi am ymadawiad dedwydd oW hyd hum. 

HoUalluog Dduw a thrugaroccaf Dad, gan 
fod dyddiau dyn fel blodeuyn y maes, yr 
hwn sy'n fiian yn gwywo, a*i amser fel cysgod 
yn diflannu ; a chan mai alltudion ydym, fel 
ein hoU dadau, ac nad oes i ni yma ddinas 
barMus ; gwna ni bob amser, -Ajrglwydd, ni 
a attolygwn i Ti, yn feddylgar am ein mar- 
woldeb, megis y gallom, fel y morwynion 
call, ddarparu olew yn ein lampau erbyn 
dyfodiad y Priod-fab; a chan dcfisgwyl dy 
amser da Di, y gallom, fel gweision ffyddlon, 
fod yn neffro, pa bryd bynnag y dychwelo*r 
Meistr. A phan alwo selni arnom i ymadael, 
caniatt^, attolwg i Ti, na bo i na gwendid y 
cnawd, na Uymder y clefyd, na dim arall, ein 
symmud o wir ddiogel obaith yn moddefednt 
gwynfydedig dy anwyl Fab lesu Grist. A 
phan ddelo awr ein gorphwysiad, caniatta, 
Arglwydd, gyflwyno o honom ein hunain i'th 
ddwylaw Di, a marw'n weision i Ti, er go- 
goniant dy enw a chysur ein heneidiau, trwy 
lesu Grist. Amen. 



XXV.] DYSGA FARW. 189 



PENNOD XXV. 

Annogaeth ddiddanus iW rhai a fynych fiinir gan groes" 

auW byd hwn. 

Os ywW byd yn eich casdu chvri, ebe Crist ein 
Ceidwad wrth ei ddisgyblion, chiui a wyddoch 
gasdu hono fyfi o'ch blaen chmK Fel na 
byddai i drymder galar eu gorthrymmu heb 
obaith ymwared, lie mae'n cynnyg iddynt y 
naill, y mae'n addo'r Hall ; Gwyn eu byd y 
rhai sy'n galaru; canys hwy a ddiddenir^, 
Onid dagrau dedwydd yw y rhai hynny a 
ddistyllir o alembic calon gystuddiedig, y 
rhai y bydd i ddwylaw Mab Duw ei Hun eu 
llwyr-sychu ymaith^? Pan lygrodd pob 
cnawd ei fFordd, ebe Moses, edifarhaodd ar 
yr Arglwydd wneuthur o hono ddyn *; hynny 
yw, yr oedd yn ddrwg gan Dduw fod i'r dyn, 
a greasid i ddiben mor rhagorol, ei ddistrywio 
ei hun. Yn awr y mae Duw yn danfon 
diluw ar wyneb ein pleserau daearol; mae 
diluw dagrau yn difFoddi gwres ein dymun- 
iadau anghyfreithlon, ac yn glanhlu Uygred- 
igaeth ein bucheddau pechadurus : ond pan 
fyddo hyn oil drosodd, y mae hindda'n 
dilyn. 

' loan XV. 18. * Mat, v. 4. 

' Dat. vii. 17. ' Gen. vi. 1. 



190 DISCE MORI. [pen. 

lawn y mae'r Eglwys yn cadw ei chyhoedd 
wyliau sanctaidd i gof^u am wynfydedig 
enedigaeth Crist, ei adgyfodiad, ei esgyniad, 
&c., ond y prydnhawniau cjrn y gwyliau hyn, 
y mae hi*n eu happwyntio'n ymprydiau: 
felly yn y byd hwn yr ydym yn ymprydio'r 
noswyl ; ond drannoeth, pan ddelom i'r nef, 
cawn gadw gwyl. 

Megis na ddarfu ein Harglwydd a'n 
Hathraw Crist lesu ond anfynych wenu 
yn y byd, felly anfynych y gwenodd y byd 
amo Yntau. Efe a ddywed wrth ei ddilyn- 
w^r y rhaid iddynt fod fel plant bychain^: 
gwyddom nad oes gan Slant bychain ddim 
arfau i'w hamddiffyn eu hunain namyn eu 
dagrau ; a pha beth amgen sy gennym nin- 
nau yn erbyn croesau'r byd hwn, ond ein 
hucheneidiau a'n hymbiliau a anfonom i 
fynu at Dduw ? 

Jlaen fy mwyd y daw fy ochenaid ^, ebe 
Job ; wrth gystuddiau yr hwn, ebe St. Jerom, 
nid yw yr eiddom ni ond megis dim ^ Ni 
wiw i ni ddisgwyl cael Duw yngerddi'r Aipht, 
yr Hwn a gafodd Moses ym mherth ddrein- 
iog amryw drallodau *. Gallwn ddymuno yn 
hytrach na gobeithio bod heb groesau. Mae'r 
oes aur wedi myned heibio, pan nad ym- 
lawenychai dynion mewn dim yn fwy nag 
mewn diflFuantrwydd a chariad : oes haiam 

' Mat. xviii. 3. * Job iii. 24. 

^ Jerom. ad Jul. ' Exod. iii. 2. 



XXV.] DYSGA FARW. 191 

yw'r eiddom ni, yn cynhyrchu wmbreth o 
groesau ac anghyfiawnderau digydwybod; y 
cyfiyw ydy w anfadrwydd ein hamseroedd ni I 
Wei ; dros brydnhavm yr erys wylofain ; er- 
hyn y bore y bydd gorfoledd ^. Ni wiw i ni 
rwgnach oblegid y treialon hyn ; ac od 
ydym yn dymuno diddanu ein iiunain k 
gwagedd y byd hwn, mae ein dymuniadau'n 
anghyfireithlon. 

Yr oedd meddwl gwraig Lot ar ei d^ byd 
yn Sodom; hi a edrychodd yn ol, ond ni 
edrychodd byth ymlaen wedi hynny^ Ar 
ol i ni wario ein coluddion, fel y prjrf cop- 
pyn, i wneuthur gwe eiddil, un chwa o wynt 
a chw^h y cwbl ymaith. Gwedi i ni ym- 
egnib ^'n boll nerth i ymddyrchafii, mae 
angau'n ddisymmwth yn torn esgyll ein 
hymdrechion ehediadol, ac i lawr a ni. Ped 
edrychem i lawr, ac ystyried gynnifer sydd 
islaw i ni, (fel yr ydym fyth yn barod i ys- 
pio pa gynnifer sydd uwchlaw i ni,) caem 
yn fiian weled fod ein cyflwr yn Uai trallodus 
na'r eiddo llawer ag sy mor hoff gan Grist 
ag ydym ninnau. 

Ond y mae esmwythyd a phleser, y rhai y 
mae'r byd yn arfer eu haddaw, yn bethau 
cymmeradwy gan gig a gwaed. Fe ddarfu i 
Nebuchodonosor, er mwyn tjmnu'r bobl o 
wasanaeth Duw i ffiaidd eilun-addoliaeth, beri 

• Gen. xix. 26. * Luc xvii. 32. 



192 DISCB MORI. [pen. 

seinio offer cerdd ^ fel v byddai i'r bobl anff- 
hofio Duw trwy hy%dwch y beroriaeth. 
Ond a oes modd i hyfrydwch yn y byd 
dynnu dyn oddi wrth Dduw, a'r hoU gread- 
igaeth wedi cael ei ffurfio er ei fwyn? A 
ddylai dymuniadau distadl wneuthur dyn yn 
anniolchgar i'r Hwn y mae ei hoU ddaioni yn 
deilliaw oddi wrtho? Dywedodd Joseph, 
Wele, fy meistr a roddes yr hyn oil sydd eiddo 
dan fy Haw i ; pa fodd^ gan hynny^ y gallaf 
wneuthur y mawr-ddrwa hwn ' ? Ni's eallasai 
glywed ar ei galon wneuthur cymmaint cam- 
wri k meistr a fuasai mor haelionus iddo. 

Tu ag at am wagedd y byd hwn, na rown 
goel amo ; canys beth bynnag a addawo, nid 
yw'r pleser yn barhlus. Pan oedd Jacob yn 
prysuro i'w wlad ei hun, dilynodd Laban ef, 
a dywedodd wrtho, Am ha beth y ffoaist yn 
ddirgely ac ni fynegaist i mi, fel yr hehryng- 
aswn dydi d chaniadau^? ac etto, amcan 
Laban ydoedd cadw Jacob yn hwy yn ei 
wasanaeth. Ond da y gwnaeth Jacob ym- 
barott6i i ymadael i'w wlad ei hun, ar ol 
unwaith weled wyneb Laban yn edrych yn 
sarrug amo : felly pan welom ninnau wyneb 
y byd yn gwgu arnom, gwnawn yn dda 
brysuro i ymbarott6i i ymadael. 

Er i'r bobl yn yr anialwch yfed o chwerwon 
ddyfroedd Marah', etto, gan i Dduw ap- 

* Dan. iii. 10. ' Gen. xxxix. 8, 9. 

* Gen. xxxi. 27. * Exod. xv. 23. 



XXV.] DYSGA FARW. 193 

pwyntio ei angel i'w cyfarwyddo yn eu ffordd, 
yr oedd hyn yn dystiolaeth y mynnai Efe eu 
dwyn i amgenach gwlad. Ond rhoes Duw i 
ni fwy nag angel, sef ei Yspryd, i'n ty wys ; 
ac y mae hyn yn tystio i'n hyspryd ni, mai 
nid er mwyn y cyflwr gwael a thrangcedig 
presennol y crewyd ni, ac y dylem edrych 
am bethau gwell i ddyfod. 

Ond yn y cyfamser, ni ddylai math yn y 
byd o drallodion bydol beri i ni gas&u bywyd: 
canys ni's gallwn na phrysuro nac oedi gyrfa 
einioes wrth ein hewyllys ein hunain. 

Yr oedd yn fawr gysur i galonnau'r lu- 
ddewon trallodus, ddarfod i un, (a hynny'n 
unig mewn gweledigaeth,) weled Onias ^, yr 
hwn a fuasai arch-ofFeiriad, a dyn da rhin- 
weddol, parchus o ymddygiad a sobr o ymar- 
weddiad, k gair da iddo gan bawb, ac un a 
ymarferasai er yn blentyn ^ phob dyledswydd 
rinweddol, yn codi ei ddwylaw i'r nef, ac yn 
gweddio drostynt. Gan hynny, wrth i ni 
ystyried fod lesu Grist ei hun ar ddeheulaw 
Dduw yn eiriol ar ein rhan, Arglwydd tru- 
garog ! pa fodd na's gall hyn godi a d}Tchafu 
ein calonnau trallodus ni ! 

Pa ham y mae yn jlin ar dy galon ? onid wyf 
fi yn well i ti na deg o feibion ^? eb Elcanah 
wrth Hannah, pan ydoedd hi mewn tristwch 
am fod y byd yn ei chythruddo : ac yr oedd 

• 2 Mac. XV. 12. ' 1 Sam. i. 8. 

O 



194 DISCE MORI. [PEN- 

y geiriau hyn yn gysur i V meddwl trallod- 
edig. Ac oni's gellir dywedyd wrth y dyn y 
bo'n gjrfyng amo, ond yr hwn sy'n llawen er 
hynny yng Nghrist croeshoeliedig, "Onid 
yw ei gariad a'i drugaredd Ef yn wdl i Ti na 
deng mil o bleserau buchedd bechadurus? 
canys dywedodd Efe wrth bawb ag sy'n ofiii 
ac yn cam ei enw bendigedig, Yn y byd, gor^ 
thrymder a gewch: ond cymmerwch gysur; 
rnyji a orchfygais y byd^.*^ 



PENNOD XXVI. 

Annogaeth i bawb i brysur ymroddi i ddysgu'r addysg 
hon, sef Dysgu Marw^ tra bo ganddynt ddydd ac am- 
ser o*u blaen. 

Gan fod poh cnawd yn welltj aH holl odidowg- 
rwyddfel blodeuyn ymaes; gwywaW gwelltyn, 
syrth y blodeuyn^; reitied ynte yw i bawb 
ymr6i i ddysgu marw ; fel y mae'r Apostol 
hefyd yn dangos, pan y mae'n annog pawb 
i rodio'n ddiesgeuliLS, oblegid y dyddiau sy 
ddrwg^. Mae ein gwanwyn yn darfod, ein 
lamp yn treulio, a thrai ein heinioes yn tyn- 
nu'n raddol at y distyll: beth bynnag a 

• loan xvi. 33. » Esay xl. 6, 7. 

• 2 Epbes. V. 15, 16. 



XXVI.] DYSGA FARW. 195 

wnelom, mae olwyn ein bywyd yn chwyldroi 
yn gyflym ; aa mewn gair, yr ydym beunydd 
yn marw '. Ystyriwn gan hynny mai iechyd 
yw'r farchnad lie y dylai'r marsiandwr gofalus 
farchnatta, a phrynu sylwedd iddo ei hun ; 
ac mai nerth ein corph yw'r amser hau, pan 
y dylai'r amaethwr diwyd barott6i erbyn y 
cynhauaf. Yr hwn na's gwisgo sachKain 
nes y gwelo, fel Ahab, gyfiawnder Duw ger- 
llaw, i ofyn cospedigaeth am ei bechodau ; 
a'r hwn na's dechreuo fyw'n iawn hyd nes y 
bo ar fin marwolaeth ; bydd edifar gan y rhai 
hyn ryw ddydd na buasent yn ymddwyn yn 
ddoethach, pan na's gall y byd i gyd ddim 
galw'n ol y cyfleusderau a goUasant. 

Arfer cyflfredin Satan yw addaw i bechad- 
uriaid dioM ddigonedd o amser : yr un fath 
ag y bydd usurw^r yn addaw i aerod ieuaingc 

bryd i bryd, nes y cafFont o'r diwedd eu 
hetifeddiaethau hwynt i'w dwylaw eu hunain. 
Ni's gwyddom pa mor enbydus yw oedi'r 
cwbl hyd y diwedd. " Am y rhai sy'n edi- 
farhsLu'n ddiweddar," ebe St. Awstin, '' megis 
na's gallaf addo, felly ni's meiddiaf ryfygu." 

1 roi'r matter tu hwnt i bob dadl, y ffordd 
oreu yw edifaru mewn pryd, tra y gelwir 
hi heddyw^y fel y dywed yr Yspryd Gl^ln. 
Yr oedd y byd yn meddwl ei hun yn gwbl- 
ddiogel, pan oeddynt yn bwytta ac yn yfed, 

• 1 Cor. XV. 31. * Heb. iii. 15. 

o 2 



196 DISCE MORI. [pen. 

yn plannu ac yn adeiladu ; ond fe ddaeth y 
diluw yn ddisymmwth, ac a'u gorchuddiodd 
hwynt oil *. Teg oedd y bore pan aeth Lot 
o Sodom, ac etto cyn y nos distrywiasid y 
Sodomiaid*. Meddyliodd Nebuchodonosor 
na buasai eri6ed yn fwy diogel na phan 
oedd wedi adeiladu Babilon fawr ^ : ond pan 
oedd y gair yn ei enau, dygodd Duw ef i lawr 
ar ei liniau fel eidion. Tybiodd y gwr go- 
ludog na bu un amser jm debyccach o fyw'n 
hir na phan edrychodd ar ei ysguboriau, ac 
eistedd yn ei gyfrifdy i rifo ei godeidiau aur : 
ond er hynny cyn y cyfnos dygpwyd ei enaid 
oddi amo ®. 

Gwyddom oil beth a fuom, ond ni's gwydd- 
om beth a fyddwn, na pha mor sydyn y dygir 
ni ymaith oddi wrth y cwbl a feddwn. Gan 
hynny cynghora ein Hiachawdwr ni i gyttuuo 
&'n gwrthwynebwr ar frys, ac i rodio tra bo 
gennym y goleuni: ac annoga'r prophwyd 
Esay ni i geisio'r Arglwydd tra y galler ei 
gael ef^. " Yn y byd hwn," ebe Theodoret, 
" y mae He i ras a thnigaredd ; ond yn y 
byd arall nid oes He ond i gyfiawnder yn 
unig^'* A chan mai felly y mae, oni byddai 
well i ni, fel y dywed Job, geisio Duw yn 

' Luc xvii. 27. • Gen. xix. 23. 

' Dan. iv, 30. • Luc xii. 20. 

• Esay Iv. 6. 

' In hac vita locus est gratiae et misericordise, in ilia 
tantum justitiw — ' TheoJ, i« Psal. sext. 



XXVI.] DYSGA FARW. 197 

fore ? Y mab ieuangc^ yr wyf yn dywedyd 
wrthyt, Cyfod^j eb ein Hiachawdwr yn yr 
Efengyl : ac fel y mae adgyfodiad i fywyd o 
ogoniant, felly y mae yr un modd adgyfodiad 
i fywyd o ras. 

Mae pechod yn gwymp : " mae'r cyfiawn 
yn syrthio/* ebe'r gwr doeth ; ac y mae 
diwygiad bywyd yn adgyfodiad o gwymp 
pechod : a gwyn eu byd y rhai y mae iddynt 
ran yn y cyfryw adgyfodiad. Mae pechod 
yn fath o angau : dywedodd y tad am ei fab 
afradlon, Fy mab hum oedd farw^. Mae 
pechod yn drymgwsg : gan wybod yr amseVy 
ebe'r Apostol, ei bod hi weithian yn bryd i ni 
i ddeffrdi o gysgu^: ac y mae newydd-deb 
buchedd yn adg}'fodiad ; a gwyn eu byd y 
rhai y mae iddynt ran yn y cyfryw adgyfod- 
iad. Pan gododd Crist o'r bedd, Efe a god- 
odd yn fore : ond yr oedd Lazarus, yr hwn a 
ftiasai farw er's pedwar diwmod \ yn drewi : 
OS arhoswn ninnau'n hir ym medd ein pech- 
odau, ni a ddechreuwn aFogli'n drwm. Gyd 
a'r gwragedd a ddaethant yn fore at y bedd 
gyd k pher-aroglau, dylem ninnau ddwyn ein 
hymbiliau a'n gweddiau, y rhai ydynt yn 
gymmeradwy gan y Goruchaf. Er nad ydym 
etto'n clywed udgorn Duw, na Uef yr arch- 
angel, yn galw pawb i fam, etto cawn gly wed 

* Luc vii. 14. * Luc xv. 31. 

* Rhuf. xiii. 11. * loan. xi. 39. 



198 DISCE MORI. [pen. 

a'n clustiau hyn y llais ag a fydd yn ofidus 
i'r anwir, ond yn hyfiyd i'r rhai a gymmer- 
ant ofal mewn pryd, " Cyfod o feirw, a thyred 
i'r fam/' 

Na offrymmwn flaen-ffrwyth ein gwin- 
gynhauaf i ddifyrrwch pechod, a gwaddod 
ein hoes i wasanaeth Duw. Na roddwn 
flodau ein hoes i ffiaidd w^au natur bech- 
adurus, a chadw'r dail crinion i Dduw. Nid 
buddugoliaeth ydyw gorchfygu gelyn gwan 
ac eiddil, a gwrthwynebu pleserau'r cnawd 
pan fo natur wedi llesgslu. Ein gofal a 
ddylai fod, nid yn gymmamt pa beth iV 
wneuthur, ond pa beth y dymunwn ryw 
ddydd na wnelsem mo bono. Gan hynny, 
awn trwy'r byd hwn fel yr aeth yr Israeliaid 
trwy wlad Edom ^ y rhai a ofynasant gennad 
yn unig i fyned trwyddi, heb ameanu pres- 
wyUo dim ynddi. Pa beth ! A ymddi- 
gnfem ni ymhleserau Edom y byd hwn? 
Pasio trwyddo yw'r hyn oil a ddylem ei 
ddymuno : a'r matter mwyaf yw ymbarottoi 
erbyn awr ein hymadawiad o bono. 

Gwyddom trwy brofiad mai po hwyaf yr 
oedom iach&u clwyfau, anhawsaf oil fydd eu 
meddyginiaethu. Mae amser yn rhy werth- 
fawr iV goUi ; ac nid oes gennym warant 
am ei barbed un munud yn hwy : gan hynny, 
fel y dywed y gwr doeth, nac oeda droi at 

' Num. XX. 17. 



XXVII.] DYSGA FARW. 199 

Dduw ^ Na wastraffwn ychwaneg ynte o'r 
oriau gwerthfawr: mae angau mor fynych 
yn dwyn ein cymmydogion ymaith o flaen 
ein llygaid, fel y gallwn fod yn sicr y cymmer 
efe ninnau ymaith o'r diwedd, fel eraiU. Ni 
ddylem ohirio gwaith mor bwysfawr, ond ei 
gymmeryd mewn Haw gyd 2I phob prysur- 
deb. 

Dywed St. Paul wrthym ar roddi honom 
ein cyrph yn aherth byw i Dduw^ yr hyn yw 
ein rhesymmol wasanaeth ni^. Wrth oedi ein 
hedifeirwch hyd weiy angau, yr ydym yn rhoi 
iddo, nid aherth byw, ond aberth marw; ac 
nid ein rhesymmol wasanaeth, ond ein han- 
rhesymmol wasanaeth. Gan hynny, fel y 
dywed Crist, Rhodiwch tra fyddo gennych y 
goleuni^; felly gellir dywedyd wrth bawb, 
Edifarhewch trafo gennych amser. 



PENNOD XXVII. 

Mawr ffoUneb dynion yn esgeuluso dysgu marw, tra fo 
ganddynt amser a chyjleusdra, 

Pe bai dynion yn ffieiddio cymmaint ar ar- 
ferion buchedd y S^duceaid a'r Epicureaid, 

^ Eccles. V. 7. ' Rhuf. xii. 1. 

^ loan xii. 35, 



200 DISCE MORI. [pen. 

ag y maent yn gondemnio ar eu henwau a'u 
proffes hwvnt, yna addolid Duw yn fwy di- 
ffuant nag V gwneir, a defnyddid yn weU nag 
y gwneir yn rhy gyfFredin yr amser a ganiat- 
tawyd i ni i ymbarott6i erbyn teyrnas nef. 
Byddwn yn synnu ddarfod i'r holl fyd wrthod 
edifaru, er cymmaint yr oedd Noah yn eu 
rhag-rybuddio am y diluw^ Byddwn yn 
rhyfeddu i'r luddewon beidio ^ derbyn Crist, 
ac Yntau yn eu plith^. Ond yr ydym yn 
Uwyr-anghofio bod gennym ni gymmaint o 
rybuddion ag oedd ganddynt hwythau. Mae 
Crist jni ein mysg ni, a ninnau heb ystyried : 
fel y dywedodd Jacob, Diaufod yrArglwydd 
yn y lie hvm, ac nVs gwyddwn i '. Y mae 
gennym amser, iechyd, gras, a llewyrch y 
gwirionedd ; mae daioni Duw yn fawr arnom, 
ac nVs gwyddom ni : yr ydym yn esgeuluso'r 
cwbl, er perycled yw'r esgeulusdra. 

A wyt ti yn diystyru golud ei ddaioni ef, a'i 
ddioddefgarwchy aH ymaros, heb wybod fod 
daioni Duw yn dy dywys di i edifeirwch? 
ebe'r Apostol *. Nid ywW Arglwydd yn oedi 
ei addemdy fel y mae rhai yn cyfrif oed ; ond 
hir-ymarhSus yw efe tu ag attorn ni, heb 
ewyllysio bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb 
i edifeirwch y ebe St. Petr \ Gan hynny, fel 
yr anfona Solomon y diogyn at y morgrugyn, 

* Luc xvii. 26, 27. * Luc xix. 14. 

* Gen. xxxviii. 16. * Rhuf. ii. 4. 

* 2 Petr iii. 9. 



XXVII.] DYSGA FARW. 201 

felly gallwn ninnau anfon y pechadur diofal 
at yr un athraw : canys y mae efe yn parottoi 
eifwyd yr haf, ac yn casglu ei luniaeth y cyn- 
hauaf^. Ac eb efe, Mi a aethum heikio i 
faes y dyn diog ; ac wele, codasai drain ar 
hyd-ddo olV. Cyfiyw ydyw buchedd pobl 
ddiofal ; yn ddidriniaeth, ddidrefioi : maent 
yn gwastraffu eu hamser yn ofer, gan annog 
Duw megis i fyned i gyfraith k hwynt am eu 
hafradlonedd. Maent yn gwario dyddiau 
euraidd eu hieuengctid a'u Uwyddiant, fel y 
bydd afradloniaid yn gwastraflRa eu d4, ni's 
gwyddant pa fodd : ac y maent mor anys- 
tyriol, fel pe byddai Duw yn rhwym i'w 
dwyn i'r nefoedd pa un bynnag a fynnant ai 
peidio ; gan feddwl fod eu cyflwr mor ddiogel 
nad oes raid iddynt wrth ofal na dyfalrwydd. 
Na, na ! mae St. Paul, (yr hwn a wyddai'n 
well na hoU ddychymmygw;^ y byd pa fodd 
y mae i ddjmion ymbarott6i i fyned i'r nef- 
oedd,) yn dywedyd, Yr hwn sy'n tybied eifod 
yn sefylly edryched na syrthio : ac yn ein 
cynghori i weithio allan ein hiachawdwriaeth 
ein hunain trwy ofn a dychryn •. 

Wrth feddwl am gwymp yr angylion ®, am 
godwm Adda^ am wrthodiad SauP, ac am 
ddiflaniad cedrwydd uchaf libanus, ni's gall- 
wn lai na dychrynu wrth ystyried eiddilwch 

• Diar. vi. 6. ' Diar. xxiv. 30, 31. 

■ Phil. ii. 12. » 2 Petr ii. 4. 

' Gen. iii. 23. . ' 1 Sam. xvi. 1. 



202 DISCE MORI. [pen. 

ein cyflwr o farwoldeb im y byd hwn. Ond 
pa ham y soniwn am bersonau neillduol ? 
Ystyiiwn yr luddewon, hen bobl Dduw ; ac 
Eglwysi Asia, y rhai a fuaat miwaith mor 
flodeaog : pan ystyriom fel y maent yn awr 
wedi en handwyo a'u distrymo, dylem ar- 
swydo rhag pob diogelwch cnawdol. Beth ! 
dim modd cyfeiliomi ! Dywedod St. Pan] er's 
talm wrth y Rhnfeiniaid, Na fyddwch ucheU 
fryd, eithr ofnwch^, A gwyn ei fyd y dyn 
gy'n ofiii. 

Gall ein pechodau ysgani rhyngom ni a'n 
Duw. Fe ddarfii i*r luddewon nid yn unig 
gyfeiliorniy ond cwympo hefyd oddi wrth y 
Duw y mwynhasant ei ras a'i ofal cyhyd. 
Byddwch ddiwyd i wneuthur eich etholedigaeth 
yn gicr^ ebe St. Petr, canys tra fyddoch yn 
gvmeuthur y pethau hyn^ ni lithrwch chwi ddim 
byth ^' gan ddangos wrth hynny mai parhiu 
yn y fiydd ac ofn Duw yw'r ddyledswydd y 
mae Efe yn disgwyl i ni ei chyflawni, ar ol 
cael ein C3rfiawnh2lu'n rhad trwy drugaredd. 

Ffolineb ynte yw ymwenhieithio mewn 
buchedd anffrwjrthlon, ac oedi'r amser hyd 
nes y bo'n rhy ddiweddar. " Od yw Duw 
yn cynnyg i ti ras heddyw," ebe St. Awstin, 
"ni's gwyddost a gynhygia Efe ras i ti y 
foru ; gan hynny derbjm a defnyddia ef yn 
awr * :" canys fe ddaw'r dydd na's gwelwn ei 

• Rhuf. xi. 20. * 2 Petr i. 10. 

* Tract. 33. in Joan. 



XXVII.] DYSGA FARW. 203 

oleuni'n machludo, neu fe ddaw'r nos na's 
gwelwn y wawr yn torri drannoeth, — ein 
dydd olaf ar y ddaear hon. Bu farw Laza- 
rus yn ei dlodi, a Difes yn ei olud ; a dywed 
y Psalmydd am feibion y Goruchaf, Chwi a 
fyddwch feirw fel dynion^, Ac nid dyna 
mo'r cwbl ; canys rhaid rhoi cyfrif, ebe St. 
Petr iW hvm sy^n barod i farnuW byw aW 
mdrw'^ y pan ddatguddir dirgelion pob calon. 
Dyna'r pryd y gwaedda'r morwynion ffol, 
Arglwyddy Arglwydd^ agor i ni ; ond attebir 
iddynt, Nid adwaen chm^: ond y rhai call, 
y rhai a ddarparasant olew yn eu Uestri, a 
gant ddyrchafu eu pennau, a myned i mewn 
i briodas lawen yr Oen. 

Rhown yn awr ben ar hyn o gyngor yn 
ngeiriau St. Petr : Gan ein bod yn disgwyl 
am y cyfiyw bethau, pa ryw fath ddynion a 
ddylem ni fody mewn sanctaidd ymarweddiad 
a duwioldeh^l Ond dywediad caled i lawer 
yw Dysgwch ; ond calettach dywediad, oni 
chymmerwn ni ofal mewn pryd, fydd y geir- 
iau, Ewch ymaith oddi wrthyf. Ymr6wch yn 
brysur, ynte, i'r gwaith o Ddysgu Marw. 
Nid yw llanw a thrai'r mor yn aros am neb. 
Mae ein gwaith yn myned i gyfryw ddinas yn 
ymddibynu ar yr ammod hwn, — Os; — Osyr 
Arglwydd a^i myn : ac, Os hyddwn byw ^ 

• Ps. Ixxxii. 6, 7. M Petr iv. 5. 

» Mat. XXV. 12. "2 Petr iii. 11. 

^ lago iv. 13. 15. 



204 DISCE MORI. [P£N. 

Cychwyn mewn amser sydd oreu; ni wna 
rhyw ail-feddwl rhy ddiweddar nemmawr o 
les^d i ni. 

Mae iV fawr ddymuno fod i ddynion o'r 
diwedd ganfod eu hynfydrwydd, a'i ddiwygio. 
Peth ofer yw i ni ymwenhieithio mewn go- 
baith y cawn fyw'n hwy : wrth fyned i*n 
gwely'r nos, Daw a ^r a gawn ni byth godi 
o bono. Ond er byn oil, mae'r naill bechod 
yn arwain y llall ymlaen ; ac nid ydym bytb 
yn meddwl y daw ein beiau cuddiecQg i fam 
gyboeddus. 

Diystyrodd y gwaboddedigion diofal yr 
alwad amynt i ddyfod i briodas Mab y Bren- 
hin^: ond cawsant weled o'r diwedd, pan 
gauwyd bwynt allan, nad oedd wiw cellwair 
§'r Brenbin mawr a'u gwaboddasai. Mae 
Crist yn cynnyg trugaredd, (ein nodded olaf,) 
yn rbydd ac yn ewyllysgar i bawb : a bwn 
yw'r amser cymmeradwy : bydd blodau ein 
hoes drosodd yn ebrwydd : dygir ni ymaitb, 
ni's gwyddom pa mor fuan : mae angau a 
bam yn brysio : ac a gawn ni esgeuluso'r 
cyfleusdra, a ninnau'n gwybod y pethan 
byn ? Na atto Duw ! 

' Mat. xxii. 5. 



XXVIII.] DTSGA FARW. 205 



PENNOD XXVIII. 

Yn yr Hon y dangosir y dylai ystyriaeth am angau ein 
hannog % fyw buchedd Gristionogol mewn duwioldeh 
ac ymarweddiad sanctaidd, 

Llawer ac amryw yw y rhesymmau a ddy- 
lent gyfFr6i a bywiogi ein hysprydoedd hwyr- 
frydig i gyflawni'n ufudd y parch crefyddol 
sy ddyledus amom oil i Dduw. Heb son 
am ei addewidion trugarog Ef, mae ei fygyth- 
ion cyfiawn yn Uyfr yr Ysgrythyr L^ yn 
ami yn cael eu crybwyll yno i'r diben hwn. 
Mae Moses, i ddwyn y byd oil i gydnabod 
Duw, yn crybwyll ei amryw weithredoedd Ef 
yn llyfr Genesis ^ ; y rhai y mae St. Paul yn 
eu hesponio, gan ddywedyd, Canys ei an- 
weledig bethau efy ei allu aH Dduwdod, wrth 
eu hystyried yn y pethau a wnaed, a welir yn 
amlwg ^ Eliphaz, i ddangos mawredd Duw, 
a ddywed, Gwel uchder y ser, mor uchel yd- 
ynt^. A geilw'r prophwyd Dafydd ar yr 
holl greaduriaid i foli Duw^ fel yn wir y 
maent yn gwneuthur, trwy eu rhyfedd drefn 
a'u hysgogiadau rheolaidd. Od yw'r holl 
greaduriaid yn moli Duw, mwy o lawer y 

* Gen. i. 3—18. ' Rhuf. i. 20. 

• Job xxii. 12. * Ps. cxlviii. 2, 3. 



206 DISCE MORI. [pen. 

dylai dyn, er mwyn yr hwn y crewyd hwynt ; 
a chrewyd ef i anrhydeddus wasanaeth y 
Duwdod. 

Deuwn at ail-enedigaeth dyn, Ue mae'n der- 
byn ei ernes i wasanaethu ei Brynwr mewn 
cyfiawnder a sancteiddrwydd hoU ddyddiau 
ei einioes. Ystyriwn ei gyfiawnhM a'i sanct- 
eiddhlld ; yma ni a welwn ei dynnu al rheflF- 
ynau cariad at anwyl iau Crist. • Mae'n un o 
byngciau amlyccaf philosophyddiaeth foesol, 
Fod pob cymmwynas yn gofyn dyledswydd : 
megis pan yn natui* y mae'r haul yn gwas- 
garu ei belydr goleuni, mae'r corph sy'n der- 
bjm y goleuni yn gwrthdaflu y gwres yn oL 
Dylem ninnau gael ein cyffr6i at ein dyled- 
swyddau gan gofiaid parhaus am Awdwr ein 
hiechyd, ein gwynfyd, ein tangnefedd, ein 
Uwyddiant, a'n cwbl ; ac oni bydd i hyn ein 
cynhyrfu i ad-dalu dyledswydd, yr ydym 
islaw'r greadigaeth ddifywyd. 

Mae hen hanesion yn crybwyll gymmaint 
y byddai dynion duwiol o feddyliau defosiynol 
yn dymuno treulio eu dyddiau yn y byd hwn 
mewn rhyw yrfa o fy wyd tawel a heddychol. 
Dywedir am Paphnutius, ddarfod iddo, jrn y 
dymuniad hwn, ymroddi'n gwbl i wasanaeth 
Duw. Ac wrth son am Aiphtiwr o'r enw 
loan, mae St. Jerom yn dywedyd, " Ni a 
welsom yr loan hwn ym mhyrth Thebais, yn 
agos i ddinas Ligo, yn byw bywyd mor dang- 
nefeddol ac angylaidd, nes oedd yn peri syn- 



XXVIII.] DYSGA FARW. 207 

dod i ni, gan ymroddi'n gwbl i fyw a marw 
yngwasanaeth ei Dduw/' 

Yn awr os na's gall addewidion o ras a 
thragaredd yng Nghrist lesu, os na all 
mawredd y wobr sydd ynghadw i'r rhai a 
gadwant ddeddfau Duw, a rhodio ynddynt 
S,'u hoU galon ; (canys oni byddai gwobr i'r 
cjrfiawn, gallai ddywedyd gyd ^'r prophwyd, 
Yn ofer y glanheaisfy nwylaw mevm diniweid- 
rwydd^:) os na all addewidion, meddaf, a'r 
Thk hynny'n llawn trugaredd, ein henniU i 
gofio'n iawn am ein eyflwr mewn byd sydd i 
ddyfod, etto dylai ystyried fod dydd y cyfrif 
ger Haw gyflfrdi rhywfaint amom. 

Mae'r gwr goludog, yn ei boenau irad, 
yn gwaeddi, "Dysgwch gennyf, cymmerwch 
ofal mewn pryd," wrth y rhai sy'n nofio 
mewn mwynderau bydol a difyrrwch cnawd- 
ol, diwedd yr hyn bethau yw poen a galar ; 
pan ddywedant, " Och Dduw ! ddarfod i ni 
eri6ed ddigio Arglwydd mor rasol ! och, 
ddarfod i ni eri6ed esgeuluso amser mor fan- 
teisiol o ras ! och, ddarfod i ni erified ddilyn 
ynfydrwydd bjrwyd pechadurus ! " 

Mae'r wledd yn hyfryd, ond bydd y gost 
yn fawr ac yn drwm ar ol ymarweddu*n 
ddrygionus. Gan h5niny, od oes dim diddan- 
wch yng Nghrist lesu, od oes dim cysur 
cariad, od oes dim gobaith am drugaredd, od 

' Ps. Ixxiii. 12. 



208 DISCE MORI. . [pen. 

oes dim ofh nac arswyd bam i ddyfod, ystyr- 
iwn y fuchedd a ddaw ; ymbarott6wn erbyn 
bywyd diderfyn, erbyn cyflwr a bery byth : a 
cbaniatt^d Duw, o'i anfeidrol drugaredd, ras 
i bawb i wneuthur felly. 

Moddion hyspysol, gyd k daionus help 
Duw, i gyrraedd y dull tawel a heddychol 
hwn o fucheddu, yw ymdynnu oddi wrth 
ormod gofal am bethau'r byd hwn, oddi 
wrth ormod pleser mewn matterion daearol, 
y rhai a eilw difinyddion yn lliaws o helyntion 
bydol. 

Na cherwch y byd ^, ebe St. loan ; ac nid 
ydym ni, ysywaeth ! yn gofalu am ddim ond 
y byd. " Cerweh y byd cyhyd ag y mjni- 
noch," ebe St. Awstin, "cewch ddigon o 
ystormydd ynddo^ Yr ydym yn rhoi ein 
calon ar gyfoeth ; a yw cyfoeth yn gwneuthur 
ei berchen yn dawelach neu lawenach ? Nac 
ydyw, yn wir ; a gt^r y cyfoethogion fy mod 
yn dywedyd gwirionedd. Pe dadlwythem 
ein meddyliau o ryw ddymuniadau daearol, 
oni chaem ni lawer o heddwch a Uonyddwch ? 
Di'ammeu y caem. Ac heb law hynny, beth 
sy'n blino'r byd gymmaint a dymuniad hun- 
anol i'n boddhS,u ein hunain ? 

Pan oedd El'ias yn diangc rhag Jezebel, fe 
ddaeth giv^nt ; ond nid oedd yr Arglwydd yn 

' 1 loan ii. 15. 

^ Qiias non patimur tempestates ? — Amhr* de Spe 
Resur. 



XXVIII.] DYSGA FARW. 209 

y gwynt ; ac ar ol y gw^nty daear-gryn ; ond 
nid oedd yr Arglwydd yn y ddaear-gryn ; ac 
ar oly ddaear-gryn, tdn ; ond nid oedd yr Ar- 
glwydd yn y tdn ; a^ ar ol y tdn, lief ddistaw 
fain *; a chyd 4'r lief, fe ddaeth yr Arglwydd. 
Felly He y byddo bywyd distaw a thawel, 
yno y mae Duw. Y tueddiadau chwyddedig 
a chynhyrfus hyn, y tymherau afrywiog tan- 
Uyd hyn, a ydynt hwy yn dyfod oddi wrth y 
ddoethineb honno, yr hon yn gyntaf pur 
ydyw, wedi hynny^n heddychlon, boneddigaidd, 
hawdd ei thrin, llawn trugaredd affrwythau da, 
diduedd a diragrith ^ fel y djrwed St. lago ? 
Mae'n ymddangos nad ydynt, os gallwn ni 
famu'r fFynnon wrth ei dwfr, fel y dywed yr 
un Apostol. O na ffurfiai dynion eu hunain 
i fyw'n grefyddol, i fyw'n heddychlon ! Dy- 
wedodd Crist, Yr ydwyf yn gadael i chvd 
dangnefedd; fy nhangnefedd yr wyf yn ei 
roddi i chvriK 

Ymhrofedigaeth y gwr sanctaidd Job, dy- 
wedodd Satan wTth Dduw am dano, Oni 
chaeaist ti o't amgylch ef'^? Fel pe buasai 
Job wedi eael ei fendithio ^ phlant ac ^ g3rr- 
roedd o ddefaid a ehamelod yn y cyfryw fodd 
fel nad ydoedd iddo fendithio Duw, ond bod 
yri fwy dideimlad na phren a maen ! 

Ym mhlith dynion yr ydym yn gweled fod 
y meistr yn gofyn gwasanaeth, a'r capten 

•^ 1 Bren. xix. 11, 12. » lago iii. 17. 

* loan xiv. 17. ' Job i. 10. 



210 DISCE MORI. [pen. 

frwydr. A'r Hwn a ddywedodd, Rhoddwch 
yr eiddo Cesar i Cesar, a ddywedodd hefyd, 
Bhoddwch yr eiddo Duw i Dduw^; yr hyn 
yw, y parch a'r anrhydedd dyledus i'w Enw 
sancteiddiol. 

Yr effaith pennaf, ynte, a ddylai'r coffa 
hwn am ein diwedd ei weithio ynom, yw 
purdeb a du^grithrwydd bywyd, yr hyn nid 
yw'n gynnwysedig mewn rhyw ymddangos- 
iad ofer-siaradus o broflfes o hunan-farweidd- 
iad, ond rhaid ei wneuthur mewn gwhionedd 
ac yn ddihocced. Y prophwyd Esay, wrth 
annog i ddwyn gwir flFrwythau edifeirweh, a 
ddywed, nid, '* Dysgwch siarad daioni,'* ond, 
" Dysgwch wneuthur daioni : ceisiwch Jam, 
gvmewch uniondeb Vr gorthrymmedig , gvmewch 
fam iW amddifady dadleuwch dros y weddw *." 
Rheol ein Hiachawdwr ei Hun oedd, Y 
gweithredoedd yr wyf fi yn eu gwneuthur, mae 
y rhai hynny^n tystiolaethu am danaf fi^. 
Felly mae'r gweithredoedd yr ydym ninnau 
yn eu gwneuthur, yn tystiolaethu am danom 
ninnau. Ni wiw fod gennym lais Jacob, a 
dwylaw Esau. Ni wiw i ni wneuthur fel y 
gwna cychw^r, rhwyfo un ffordd, ac edrych 
ffordd arall ; ni wiw i ni siarad yn grefyddol, 
a byw i'r gwrthwyneb. Ac ni wiw i ni fed 
fel masnachw^ ffbl, y rhai y mae ffenestri eu 
masnachdai yn Uawn o nwyddau golygus, 

* Mat, xvi. 12. * Esay i. 17. 

' loan X. 25. 



XXVIII.] DYSGA FARW. 211 

ond y masnachdai ei hunain yn llymion. Y 
mae ein holl weithdredoedd i'n diljm ya 
ftian, ac y mae'r taledigaeth i ni ar ddiwedd 
ein diwmod, yr hwn weithian sy'n tynnu'n 
agos^ Mae'r haul er's meityn wedi pasio 
hanner dydd ; a gwyddom na wiw i ni ddy- 
wedyd wrth angau, Cymmer jVn esgusodol, 
attolwg^ Mae eisiau i ni ymysgwyd o'n 
syrthni: nid hir mo'n hamser ; achofiwniba 
le yr ydym yn myned. 

Mae'r morwynion ffol yn tybied na threulia 
eu holew byth. Dywed Crist, Mae plant y 
byd htm yn gallach yn eu cenhedlaeth na 
phlant y goleuni^. A ydym ni mor bryd- 
erus ynghylch yr amser a ddaw, ag ydym 
ynghylch yr amser presennol ? Oeh Dduw 
na byddem ! 

Yn ddiweddaf oil, gan nad yw ein parhid 
yn y byd hwn yn ddim ond mynediad i'r byd 
a ddaw, dylai hynny ein cyfir6i i ystyried i 
ba ddiben yr anfonodd Duw ni yma, a pha 
gyflwr yr ydym yn ei ddisgwyl pan elom 
oddi yma : a dylai cof am ein hymadawiad 
o'r byd ddwyn ar gof i ni bemiydd ochelyd y 
drwg, a gwneuthur y da ; ofni Duw, a chadw 
ei orchymynion Ef. 

* Matt. XX. 8. ' Luc xiv. 19. 

• Luc xvi. 8. 



p2 



212 ciscE MORI. [fen. 



PENNOD XXIX. 

Yn yr kon y dangosir, yn ddiweddaf, y dylai ystyriaeth 
ail ddyfodiad Crist i farn, yyffrSi pawb i fyw*n 
grefyddolf ac i ymrSi i ddysgu marw. 

Gall yr amryw resymmau a grybwyllwyd 
eisoes berswadio'r Cristion pryderus i fyw'n 
grefyddol, ac i ddysgu marw : ac y mae ang- 
enrheidrwydd anocheladwy marwolaeth yn 
ddigon o hono ei hun; canys pa Escula^ 
pius, pa feddyg, er cyfarwydded fyddo, a 
fedr wneuthur marwoldeb yn anfarwol ? Yr 
olew Uaith a gynneu yn y lamp yr hon sy'n 
ei ysu, hyd nes y diflfoddo'r goleuni, ac y 
treulio'r olew. 

Mae Duw ei Hnn yn ein dysgu i ystyried 
ein cyflwr o farwoldeb, trwy dystiolaethau ei 
sanctaidd Air, a thrwy'r amryw ddrychau 
sydd o flaen ein llygaid ; felly'r ydym nid yn 
unig yn clywed &'n clustiau, ond hefyd yn 
gweled ^'n llygaid, pa beth ydym, a pha 
beth a fyddwn. Amryw yw'r damweiniau y 
darllenwn iddynt ddigwydd i eraill. Gall 
ddiwedd diattreg Ananias a Sapphira^ ac 
hefyd Anastasius, am yx hwn y sonia banes- 
ion Eglwysig, gynhyrfu'r dynion mwyaf an- 

* Act. V. 10. 



XXIX.] DYSGA FARW. 213 

ystyriol i ymsobri. Y prophwyd Dafydd, 
MTTth grybwyll am ddistryw disymmwth y 
rhai a duchanasant yn erbyn Duw yn yr 
anialwch, a ddywed, TraW ydoedd eu bwyd 
yn eu safnau, digllonedd Duw a gynneuodd yn 
eu herbyn hwynt * : Ac am yr esampl hon ei 
hun y dywed yr Apostol, Y pethau hyn a 
ddigwyddasant yn siamplau iddynt hwy, ac a 
ysgrifenwyd yn rhybudd i ninnau, ar y rhai y 
daeth terfynauW oesoedd '. 

Os nad yw hyn oil yn ddigon, etto dylai 
ystyriaeth o ail ddyfodiad Crist i fam, o leiaf, 
eyflfrdi pob dyn i'r myfyrdod sobraf am yr 
looser s?n d^fod. yJ iyn y mae'r Yspry'd 
Gl^ mor fynych, mor eglur, ac mor gadam, 
yn ei osod ger ein bron yn yr Ysgrythyrau, 
mae'r Yspryd Glsbi trwy hyn yn dangos mor 
ddyfal y dylem ystyried y matter hwn. 

Yn awr pa beth a ddatgenir yn gadamach 
yn y gyfrol sanctaidd nag ail ddyfodiad Crist 
i fam? yr hwn a elwir y dydd mawr^; a 
chyfryw ddydd a'r na's bu ei gyflfelyb o 
ddechreuad y byd ! pan dywylla'r haul, ac ni 
rydd y lleuad ei llewyrch, ac y syrth y ser o'r 
nef ; pan seinia llais yr udgom ; pan y galara 
holl dylwythau'r ddaear ; pan welant Fab y 

* Ps. Ixxviii. 30, 31. * 1 Cor. x. 11. 

^ Joel ii. 31. Joel Hi. 15. Dan. vii. 13. Marc 
xiii. 24. Luc xxi. 25. Mat. xxiv. 29. Esay xiii. 10. 
Ezec. xxxii. 7. loan v. 22. Dat. xx. 13. Mat 
xvi. 27. 2 Cor. v. 10. Rhuf. xiv. 10. 



214 DISCE MORI. [pen. 

dyn wedi dyfod ar gymmylau'r nef gyd sL 
gallu a gogoniant mawr ; pan egyr y beddau, 
ac y rhydd y m6r a'r tir i fynu eu meirw ; a 
phan raid i'r hoU fyd, a brenhinoedd, tywys- 
ogion, a phendefigion y ddaear, yrnddangos 
ger bron brawdle Crist. Arglwydd da! pa 
fatb amser a fydd hwn ! " Ni's gwn i/^ ebe 
St. Chrysostom, *'beth y mae eraill yn ei 
feddwl o'r dydd mawr hwn; am danaf fy 
hun, byddaf yn ami yn crynu wrth feddwl 
am dano \" 

Onid ydym ni'n gweled fod yr haul yn rhoi 
Uai o wres o flwyddyn i flwyddyn, fel nad yw 
flfrwythan'r ddaear ddim yn addfedu mor 
rhy wiogaidd ® ? O na bai gennym galon i 
fyfyrio ar ddyfodiad mawr Crist i farn ! yna 
byddai i ni'n fiian ymddial ar ein llygaid, 
bblegid ein buchedd ddrygionus a aeth heibio, 
a dymuno, gyd a Jeremi, ar i'n llygaid fod 
yn ffynnon o ddagrau, fel yr wylem ddydd a 
nos ^• yna dywedai pob un o honom, fel De- 
mosthenes, ar y demtasiwn gyntaf i bechu, 
" Ni phrynaf edifeirwch mor ddrud.'* Ym- 
wenhieithio i ni ein hunain mewn gobaith o 
oedi'r amser hwn, nid yw ond gwaith ofer. 
Sylwa : fel y gadawo dydd olaf dy fywyd di, 
felly y caiff dydd y farn di. 

* Chrysost. Horn. 77. in Matt. 

• Ymddengys fod hyn yn dyb gyffredin yn amser yr 
awdwr. 

^ Jer. ix. 1, 2. 



XXIX.] DYSGA FARW. 215 

Pwy na dderbyniai rybuddion tadol ein 
Harglwydd Crist, y rhai a rydd Efe i ni 
trwy'r amrywiol arwyddion ag sy'n rhag- 
flaenu ei ddyfodiad! Mae y rhai hyn yn 
gynnwysedig o arwyddion a dywediadau 
hefyd : dywediadau, megis, Er mwyn yr ethoU 
edigion fe fyrheir y dyddiau hynny ^ : ac, Wele 
yr ydwyf yn dyfod ar frys^: ac arwyddion, 
megis, oeri cariad llawer^ cenedl yn codi yn 
erbyn cenedl, ac amlhdd anwiredd\ Gellir 
gadael y pethau hyn i'n myfyrdodau dirgel- 
aidd, heb eu cymhwyso ym mhellach. A fu 
eri6ed lai o gariad nag yn awr? Pa le y 
mae'r Jonathan ag sy'n earn Dafydd fel ei 
enaid ei hun? Pa le y mae uniondeb cyd- 
wybod ? canys ofn gwarth y byd, yn hytrach 
na dim arall, sy'n cadw dynion yn awr rhag 
y pechodau mwyaf ysgeler. Pa faint sy, fel 
Joab, yn cofleidio Amasa, ac etto & chanddynt 
gleddyf ynghudd i'w frathu dan y bummed 
ais ^ ? Dywed yr Apostol y daw amseroedd 
enbyd yn y dyddiau diweddaf ; canys bydd 
dynion d^u serch arnynt eu hunain, yn arian- 
gar, yn ymffrostwpr, ynfeilchion, yn gahlwyr, 
yn anufuddion i fieni, yn anniolchgar, yn an- 
nuwiol ^. 

Dywed y philosophyddion wrthym nad oes 
un ysgogiad egniol yn ysgogiad parhdus. 

" Marc xiii. 20. ' Dat. xxii. 12. 

* Mat. xxiv. 12. ' 2 Sam. xx. 9. 

' 2 Tim. iii. 1, 2. 



216 DISCE MORI. [pen. 

Mae i'r enfys liw dyfrUyd, i ddangos i ni yr 
hyn a aeth heibio ; mae iddi hefyd liw tanllyd, 
i arwyddo beth sy'n dyfod. Mae mawr lid 
Satan yn arwyddo mai byr yw ei amser*. 
Mae oerni a diffrwythdra'r ddaear a'r coed- 
ydd yn dangos eu bod yn heneiddio ; ae yn 
dywedyd wrthym, mewn eflfaith, fod amser 
yn dyfod pryd na chawn en defnyddio mwy- 
ach. Mae gwywdra hen deuluoedd, a diffyg 
nerth a thaldra dynion, yn dangos i ni bob 
dydd fel y mae'r byd hwn yn gwisgo ymaith. 
Megis y mae tywynniad mellten o flaen twrf 
arswydus y daran ; megis y mae byddino llu 
o flaen brwydr waedlyd, felly y mae'r ar- 
wyddion hyn o flaen ail ddyfodiad Crist i 
farn. 

Ffolineb rhai dynion ydyw yspio'n rhyf- 
ygus i mewn i'r arch, fel gw^r Bethsemes ^ : 
ond gwaith Uwyr ofer y w ceisio cyfrif a bwrw 
pa bryd y daw'r dydd a'r flwyddyn na's g^r 
yr angylion eu hunain yn y nefoedd. Ni 
pherthyn i ni wybod yr amseroedd a'r pryd- 
iau: ond mae'n perthyn i bawb wybod y 
rhaid i ni ymddangos yn y farn ger bron 
Crist i roi cyfrif. 

Mae Crist, yn y ddammeg lie y cyffelybir 
teyrnas nefoedd i ryw frenhin a fynnai gael 
cyfrif gan ei weision *, yn dangos i ni y dat- 



* Dat, xii. 12. * 1 Sam. iv. 19. 

• Mat. xviii. 23. 



XXIX.] DYSGA PARW. 217 

guddir dirgeloedd pob calon, ac y bydd cyf- 
rif cyffredinol yn cael ei roi ger ei fron. 
Myn Duw gyfiif gennym o'r amser a fen- 
thycciodd i ni, o'r grasusau a roddes i ni, 
o*r bendithion k*r rhai y cynnysgaeddodd ni 
yn y byd hwn. Pan welodd goruchwyliwr y 
gwr goludog yn Efengyl St. Luc y byddai 
raid iddo roi cyfrif i'w arglwydd ^ canfu ei 
bod yn bryd iddo gymmeryd ei feddwl atto i 
ystyried pa beth i'w wneuthur : ac felly mae'n 
bryd i ninnau, od oes amom ddim pryder 
jrnghylch y cyfrif a ofynir gennym. 

Rhaid i ni roi cyfrif drosom ein hunain : 
Adda, pa le yr wyt ti^? a rodiaist ti yn y 
gorchymynion a roddaist i ti ? Cyfrif am 
ein brodyr: Caiuy mae Abel dy frawd^? pa 
fodd yr ymddygaist tu ag atto ? Cyfrif am 
ein cyrph, a gadwyd hwy'n ofalus yn demlau 
i'r Yspryd Gl^, ai peidio ^ Cyfrif am ein 
heneidiau, a ydynt hwy'n addas i ymddangos 
yng^dd y Bugail mawr *. Cyfrif am ein 
gweitbredoedd ^ : cyfrif am ein geiriau * : cyf- 
rif hyd yn nod am ein meddyliau \ Dilys 
yw fod yr Arglwydd yn drugarog ; ond etto 
gallwn ddywedyd y gwna ein pechodaa ni 
ysgariad rhyngom ^ Duw, os na byddwn yn 
ofalus mewn pryd. Dylai'r ystyriaeth o hyn 

' Luc xvi. 2. • Gen. iii. 9. 

* Gen. iv. 9. ' 1 Cor. vi. 19. 

* 1 Petr ii. 25. » Dat. xxii. 12. 

* Mat. xii. 36. • Doeth. i. 9. 



218 DISCE MORI. [pen. 

fod fel cwmpawd y morwr i hwylio ein Uong, 
ac fel yr ysgwar a'r Uinyn i fFurfio ein had- 
eilad ; sef peri i ni bob amser ddwys-fyfyrio 
pa fodd i ddarparu erbyn y dydd mawr sy'n 
dyfod. 

Weithian, gan hynny, gm fod cyflwr y 
fuchedd hon yn sicr yn unig mewn ansicr- 
wydd, gan fod ein heinioes megis diddym^ a 
dyn yn ymdrafferthu yn ofer^y fel y dywed 
Dafydd brophwyd ; pa ham nad ydym yn 
ymdrechu byw'n dawel. a didoledig oddi 
wrth y byd, gan ymfoddloni ar ein galwed- 
igaeth, er ised y gallo fod ym mhlith dynion ? 
Gwyddom yn d^'ammheuol y rhaid i ni, ar 
ol ein hoU ddringo, ddisgyn i lawr, a marw ; 
end ni's gwyddom y modd na'r amser : mae 
un yn marw yn ei gyflawn nerth, mewn pob 
esmwythyd a llwyddiant'; ac un arall yn 
chwerwedd ei enaid, heb eri6ed fwytta bara 
hyfirydwch : y mae'r naill a'r llall, ebe Job, 
yn gorwedd yn y Uwch, a'r pryfed yn eu 
gorchuddio. 

O Arglwydd da ! na byddai i ddynion ys- 
tyried hyn weithiau, gan ymattal rhag dilyn 
y byd trallodus hwn, ac mewn addfwynder 
myned ar ol Crist, yr Hwn yw'r flFordd, y 
gwirionedd a'r bywyd. Heb y fFordd nid 
ydym yn rhodio, heb y gwirionedd nid ydym 
yn gwybod, heb y bywyd nid ydym yn byw. 

• Ps. xxxix. 5, 6. ' Job xxi. 23. 



:.] DYS6A FARW. 219 

Ac OS dilynwn ni Ef si gostjrngeiddrwydd 
meddwl, cawn ein gwobrwyo &, gorphwysdra 
i'n heneidiau ®. 

Grosododd Jacob ei ddwylaw mewn ben- 
dith ar ben Ephraim, yr ieuangaf^; ac i 
Ephraim, sef i'r gostyngedig, medd St. lago, 
y mae Duw hefyd yn rhoi gras. ^ 

Mae St. Paul, ym mhob Epistol lie mae'n 
dymuno gras i'r rhai y mae'n ysgrifenu 
attynt, yn dymuno iddynt heddwch yngl;^n k 
gras : ei ddull arferol o ddywedyd yw, Qras 
a thangnefedd i chwi: gan fwrw fod tang- 
nefedd He bynnag y mae gras, megis y mae 
gwres lie bynnag y mae tsln. Gan hynny 
deisyfiad y Psalmydd a ddylai fod deisjrfiad 
pob dyn o feddwl crefyddol: Un peth a 
ddeisyjiais i gan yr Arglwydd, hynny a gets- 
iaf ; sef caffael trigo'n nhyW Arglwydd^ sef 
ei wasanaethu'n heddychol, holl ddyddiaufy 
mywyd ^. 

Bu Noah dros gan mlynedd yn brysur gyd 
sl'r arch ag oedd i'w gadw ef rhag y dDuw : 
ond nid oes i ni gymmaint o amser i lafurio 
i fyw bywyd heddychol a chrefyddol, yr hwn 
a fydd ryw ddiwmod megis arch i'r corph, a 
thabernacl i'r enaid : a dyna'r amser y bydd- 
wn yn wir ddiogel. 

Mae'n syndod gweled aflonydd dueddiadau 

• Mat. ix. 29. • Gen. xlviii. 14. 

^ lago iv. 6. ' Ps. xxvii. 4. 



220 DISCE MORI. [pen. 

natur rhai dynion, y thai ydynt naill ai yn 
murmur yn erbyn rhagluniaeth Dduw, am 
nad ydynt yn cael eu hewyllys eu hunain ; 
neu ynte mewn cynhennau chwerwon, am y 
rhaid iddynt gael bod mewn rhyw gythrwfl 
bob amser gyd a'u cyd-ddynion. Ped ys« 
ystyriai'r cyfiyw fyrred yw dyddiau eu mil- 
wriaeth, a bod eu hwynebau tu a byd arall, 
hwy yn fuan iawn a ymegnient fyned trwy'r 
tippyn tymmor sy ganddynt mewn mwy o 
dawelwch a boddlonrwydd gyd k Duw a 
dyn. 

Wrth glywed fod Duw yn gyfiawn, yr 
ydym yn dysgu ei ofni; ac wrth glywed 
ei fod yn dnigarog, yr ydym yn dysgu ei 
hoffi : felly rhwng cariad ac ofn gallwn fyned 
ym mlaen o rinwedd i rinwedd, hyd nes y 
cynnyddom yn w;^r perfFaith yng Nghrist 
lesu. 

Pwy sydd jm ewyllysio gweled dyddiau 
da ? (sef dyddiau da gwynfydedigrwydd tra- 
gywyddoldeb ;) gocheled y drwg a gwnaed y 
da ^ Canys cyffelybir dydd yr Arglwydd, y 
dydd ofnadwy hwnnw, i ddyfodiad lleidr yn 
y no8^: ac efe a ddaw ar warthaf y diofal a'r 
anystyriol i'w dyrysu a'u poeni : ond am y 
dyn a fyddo'n wyliadwrus yn disgwyl am 
dano, fe ^k'r dydd hwnnw heibio iddo heb ei 
niweidio. Fe saif y cyfiawn mewn hyder 

» 1 Pelriii. 11. * 2Petriii. 10. 



XXIX.] DYSGA FARW. 121 

mawr, ebe'r gwr doeth * : ac fe ddywed Crist 
wrthynt, Codwch eich pennauy canys y mae 
eich ymwared yn nesdu ®. 

Nid oes gyngor gwell iV roi i'r byd, na 
chyngor yr hwn a ddaeth i brynu'r byd, sef, 
Gwyliwch a gweddiwch bob amser ar gael eich 
cyfrif yn deilwng i ddiangc rhag y pethau hyn 
oil sydd yn dyfody ac i sefyll ger bron Mab y 
dyn \ ac i fyned ar ei ddeheulaw, a chljrwed 
y gwahoddiad bendigaid, Deuwch, chvd fen- 
digedigion fy Nhady etifeddwch y deyrnas a 
barottomyd i chvd er seiliad y byd ®. I'r hon 
deyrnas lesu Grist a'n dycco ni oil, er mwyn 
ei anfeidrol drugaredd. Amen. 

' Doeth. V. 1. " Luc xxi. 28. 

^ Luc xxi. 36. " Mat xxv. 34. 



YMDDIDDAN BYR 



RHWNO 



FFYDD A'R DYN ANIANOL 



YNOHYLCH CYFLWR DYN YN Y BYD, A I YMADAWIAD 

o'r BYD. 



Ffydd. A yw dy gred di wedi ei iawn- 
seilio ? 

Dyn anianol. Yr ydwyf fi yn proffesu enw 
Crist. 

Ff. Na sonia wrthyf fi am broffes. A wjrt 
ti ddim yn meddwl am un cyflwr arall ond 
parMu'n unig yn y byd hwn ? 

D. Ydwyf, yr wyf yn meddwl am fyd 
arall i ddyfod, a byddaf yn meddwl weithiau 
am fy ymadawiad o'r fuchedd hon. 

Ff. Oh na wnelit hynny o'th galon, ac 
mewn gwirionedd ! canys y mae amaf ofia dy 
fod yn dy dwyllo dy hun. 

D. Pafodd, attolwg? 

Ff. Am nad yw dy eiriau ond mympwy 
arwynebol. 

D. Pa fodd y gwyddost ti hynny ? 



YMDDIDDAN BYR, &C. 123 

¥f. Am dy fod yn bucheddu mor ddibryder 
a phe na's byddit yn meddwl dim am yr am- 
ser a ddaw. 

D. Ond ai ni's gallaf gyfrannogi o bleser- 
au'r byd hwn, a'u defhyddio, pan ymgyn- 
hygiont i mi ? 

Ff, Gelli, er mwyn ymddadflino oddi with 
lafur : ond arfer di'r byd megis heb ei gam- 
arfer. 

D. Yr wyf fi o deulu a gwaedoliaeth 
uchel. 

Ff. Nid o eraill, ond o honom ein hunain, 
y mae gwir anrhydedd. 

D. Ond mae fy nheulu i yn hen deulu. 

Ff. Trwy rinwedd ynte y dechreuodd, a 
thrwy rinwedd y dylit tithau ei barh^u. 

D. Ond yr oedd fy hynafiaid i yn enwog- 
ion. 

Ff. Gwir; ond maent hwy wedi myned 
flfordd yr holl ddaear; ac ^ dithau ar eu 
hoi hwynt. 

D. Ond yr wyf fi ym miodau fy ieuengc- 
tid. 

Ff. Cofia dy ddiwedd, er hynny : nid yw 
ieuengctid ond blodeuyn a wywa yn fiian 
iawn. 

D. Ond nid oes dim pellach oddi wrth y 
diwedd nag yw*r dechreu. 

Ff. Nid felly y mae ynghyflwr dyn ; yn yr 
hwn gyflwr yr ydym weithiau yn dechreu ac 
yn diweddu ar unwaith. 



224 YMDDIDDAN BYR RHWNG 

D. Ond yr wyf fi yn gryf. 

Ff. Nac ymfirostia yn dy gryfder ; ychydig 
o selni a wnai i ti grymmu gan wendid. 

D. Ond mae gennyf fi iechyd. 

Ff. Bendith yw iechyd ; gan hynny iawn- 
ddefhyddia ef. 

D. Ond yr wyf fi'n byw mewn helaeth- 
rwydd mawr. 

Ff. Yna'r wyt ti'n byw mewn gofal mawr. 

D. Ond yr wyf fi'n byw'n ynghanol Uawer 
o ddifyrrwch. 

Ff. Yna'r wyt ti'n byw ynghanol Uawer o 
demtasiynau, a chan hynny gochel di rhag- 
ddynt. 

D. Ond yr wyf fi mewn sefyllfa uchel. 

Ff. Yna'r wyt ti mewn sefyllfa lithrig. 

D. Ond yr wyf fi'n feistr ar lawer. 

Ff. Yna'r wyt ti'n was hefyd i lawer. 

D. Ond y mae i mi gyfeillion. 

Ff. Na hydera ar dywysogion, nac ar fab 
dyn. Ymddiried yn Nuw. 

D. Ond yr wyf fi'n oludog. 

Ff. Os cynnydda golud, na osod dy galon 
amo. 

D. Ond fe'm hanrhydeddir i. 

Ff. Yna fe gynfigennir wrthyt hefyd. 

D. Ond yr wyf fi'n ogoneddus yn y byd. 

Ff. Dymuna fod yn guddiedig i'r byd, ac 
yn wybyddus i Dduw. 

D. Ond yr wyf fi'n tybied ei bod yn dda 
amaf. 



FFYDD a'r DYN ANIANOL. 225 

Ff. Pa fodd y gall hynny fod, a thitliau'n 
byw, fel yr ydwyt, ynglyn wylofain ? 

D. Ond yr wyf yn gobeithio cael tang- 
nefedd meddwl. 

Ff. Yna rhaid i ti orthrechu dy w^iau dy 
hun. 

D. Ond y mae gennyf fi lawer o ddsl wedi 
ei roi ynghadw dros lawer o flynyddoedd. 

Ff. Felly y dywedodd hwnnw, yr hwn y 
dygwyd ei enaid oddi arno yn ddisymmwth. 

D. A ydyw ein cyflwr yn y byd, ynte, 
mor anwadal ? 

Ff. Ydyw. 

D. Yna mi a obeithiaf am y byd a ddaw. 

Ff. Os gwnei hynny, da y gwiei. 

D. Ond beth a wnaf yn y cyfamser ? 

Ff. Cgir yr Arglwydd dy Dduw a'th hoU 
galon, 2l'th holl enaid, ac ^'th hoU nerth : a'th 
gymmydog fel ti dy hun. 

D. Gan fod y byd hwn mor gyfnewidiol, 
mi a flfarweliaf k phob gwagedd daearol. 

Ff. Dyrchafa dy feddwl at Dduw; canys 
ynddo Ef yn unig y mae dy happusrwydd 
tragywyddol. 



Ymddiddan rhwng Anfoddlonrwydd a 

Gobaith. 

Anfoddlonrwydd. Yr wyf fi'n fwy truenus 
na neb. 

Q 



226 YMDDIDDAN RHWNG 

Oobaith. Mae eraill yn druenus hefyd : 
mewn byd traenus yr ydym oil yn byw. 

A. Ond yr wyf fi'n fwy truenus na neb. 

G. Paid S. grwgnach ; y mae gwaredigaeth 
o Dduw, yr Hwn ni siomma y rhai a alwant 
arno. 

A. Yr wyf fi yn gaeth. 

G. Cofia y daw amser rhyddhM. 

A. Ond yr wyf fi'n dlawd a digymmorth. 

G. Felly'r oedd Lazarus ; ond y mae efe'n 
awr yn Uawenychu ym monwes Abraham. 

A. Ond yr wyf fi'n gystuddiol o gorph. 

G. Felly'r oedd Job, er fod Duw jm ei 
garu. 

A. Ond gwatworir fi yn y byd, ac y mae 
arnaf ofn gwaradwydd. 

Gr. Ofna Dduw. Od yw'r gwatwar yn 
wir, erfyn am drugaredd ar ei law Ef am dy 
feiau ; ond os anwir yw, cysured dy gyd- 
wybod dy hun di. 

A. Ond yr wyf fi wedi colli'r amser. 

G. Colled fawr yn wir ; ond nid yw fyth 
yn rhy ddiweddar, os gwnei di'n dda yn y 
diwedd. 

A. Ond yr wyf fi'n amddifad o gyfeillion. 

G. Duw yw dy gyfaill, os hyderi di arno. 

A. Ond yr wyf fi wedi bUno ar y byd tra- 
fferthus hwn. 

G. Y nef yw porthladd gorphwysfa. 

A. Ond dymunwn fyned o'r byd, ac ni 
byddai waeth gennyf pa fodd. 



ANFODDLONRWYDD A GOBAITH. 227 

G. Ffei, Anfoddlonrwydd ! dioddef di fyd o 
arteithiau yn hytrach na bod mor anffyddlon. 

A. Ond nid oes gennyf fi ddim arall i'w 
wneuthur. 

Gr. Galw am ras : tafl ymaith yr ofh slaf- 
aidd hwn, yngh^d k phob meddyliau ofer, 
ym mhell oddi wrthyt : paid k rhoi clust i 
liiidoliaethau Satan. 

A. Ond yr wyf fi'n Uawn trallodion. 

G. Felly'r oedd Yntau'n y byd, yr Hwn 
sy'n awr mewn gogoniant. 

A. Ond mae angau'ii beth galarus iawn. 

G. Nac ydjrw : diwedd galar yw angau. 

A. Ond yr wyf fi'n wylofus. 

G. Dros brydnhawn yr erys wylofain ; 
erb)^! y bore y bydd gorfoledd. 

A. Ond yr wyf fi yn bwytta bara cystudd. 

G. Felly y mae holl weision Duw wedi 
gwneuthur. 

A. Ond gelwais yn ami, ac etto nid vryf 
wedi cael gwaredigaeth. 

G. Poed sicr gennyt y denfyn Duw wared- 
igaeth i ti o'r diwedd. 

A, Ond nid oes gennyf fi gymmaint o dda 
byd ag sy gan eraill. 

G. Mae mesur cymhedrol o ddsl byd, i 
gadw i fynu dy barch a'th gysur, yn ddigon 
i ti. 

A. Ond yr wyf fi'n heneiddio. 

G. Yna mae amser dy waredigaeth yn 
nesau. 

Q 2 



228 YMDDIDDAN RHWNG 

A, Ond yr wyf fi eisoes yn hen ac yn 
gefngrwm. 

G. Yna ymddiddyftia oddi wrth y byd. 

A. Ond fe'm poenir i gan afiechyd. 

G. lechyd yr enaid sydd i'w ddymuno 
fwyaf. 

A. Ond yr wyf fi'n ofni marwolaeth. 

G. Ni raid i ti mo hynny : ni niweidia 
angau mo honot, ond rhydd i ti ddedwydd 
fynediad i mewn i fywyd. 

A. Ond yr wjrf fi'n hwyrfiydig i ymadael 
o'r byd. 

G. Pa ham felly, a thithau yn myned i 
fyw gyd a Christ ? 

A. Ond nid wyf fi'n cael y pleserau ag y 
mae eraill yn eu mwynh^u. 

G. Byddfoddlon: cofia wrth bwy y dywed- 
wyd, " Coflfa i ti dderbyn dy wyniyd yn dy 
fywyd/' 

A. Ond yr wyf fi o hyd dan y groes. 

G. Felly y rhaid i bawb fod ag sy'n dilyn 
Crist. 

A. Ond y mae galar yn bresennol. 

G. Ond y mae'r wobr yn ddyfodol. 

A. Ond bydd arnaf fi'n ami eisiau llawen- 
ydd yn y byd hwn. 

G. Trwy ddifiyg llawenydd bydol y mae 
Duw'n ein gostmig ychydig; ond gwyn eu 
byd y rhai sy'n wylo'r awr hon, canys hwy 
a ddiddenir. Dedwydd yw y rhai sy'n 
chwerthin yma, y w ein tyb ni ; ond dywed 



RHYFYG AC OFN. 229 

Crist, "Gwyn eu byd y rhai sy'n ga- 
lani." 

A. Wei, Gobaith, gan mai felly y mae, a 
bod cymmaint cysur mewn amser o drallod, 
myfi a ymddiriedaf yn Nuw, beth bynnag a 
ddigwyddo i mi. 

G. Yna'n sicr ni phelli byth, nac yra 
mywyd, nac yn angau, nac yn y byd.hwn, 
nac yn y byd a ddaw. 



Ymddiddan rhvmg Rhyfyg ac Ofn. 

Rhyfyg. Sancteiddiach wyf fi nag eraill. 

Ofn. Felly y dywedai y rhai mwyaf an- 
sanctaidd. 

R. Ond nid wyf fi mor halogedig ag y 
gwelaf fod Uawer. 

0. Pwy wyt ti sydd yn barnu ? 

R. Ond ai ni chaf ymflfrostio yn fy rhin- 
weddau ? 

0. Ymfirostia yn Nuw. 

R. Ond mae gennyf fi fwy o rasusau nag 
6y gan eraill. 

0. Na ddirmyga neb: gwyddost beth a 
fuost, ond ni wyddost beth a fyddi. 

R. Ond mae gennyf fi fwy o ddoniau nag 
sy gan lawer. 

0. Cymmer ofal; ni wyddost pa hyd y 
cei eu mwynh^u. 



230 YMDDIDDAN, &C. 

R. Ond yr wyf fi'n sicr fod pob peth yn 
ddiogel. 

0. Felly'r oedd y rhai a'u cyfrifent eu 
hunain yn blant i Abraham, ond ydynt yn 
awr weed cwympo. 

R. Ond yr wyf fi'n ddoeth. 

0. Doeth a fyddit, pe na ddywedit dy fod 
yn ddoeth. 

R. Ond yr wyf fi^n ddedwydd. 

0. Dywed St. Paul, " Yr hwn sy'n tybied 
ei fod yn sefyll, edryched na syrthio." 

R. Ond y mae gennyf fi lawer o ddyddiau 
ifyw. 

0. Na, nid oes gennyt warant am fmiud 
awr. 

R. Ond p wyf fi'n iach ac yn gryf. 

0. Felly y bu llawer a gymmerwyd ymaith 
mewn moment. 

R. Yr wyf yn tybied na chymmerir fi 
ymaith mor sydyn. 

0. Pa ham? nid oes i ti yma ddinas bar- 
h^us. 

R. Wei, mi a wtiaf lai o gyfrif o'r byd nag 
a wneuthum. 

0. Yna ti fyddi ddedwydd yma ac yn y 
byd arall. 

R. Yr wyf yn awr yn gweled fy fiblineb 
yn bod mor hyderus a firostgar. 

0. Bydd ofalus, bydd ofalus : mae hunan- 
ymddh'ied a hmian-hyder wedi andwyo Uiaws 
o ddynion. 



PREGETH FERR. 231 

R. Wei, o hyn allan nid ymffrostiaf ynof 
fy hun. 

0. Yr hwn sy'n ymfFrostio, ymffrostied 
yn unig jni Nuw : a gwybydd hyn, mai po 
uchaf yr wyt, gostyngeiddiaf oil y dylit fod. 

R. Yr wyf yn awr yn ystyried fy mreuol- 
der fy hun. 

0. Gwna'r ystyriaeth hon di'n dlawd yn 
yr yspryd ; a " Gwyn eu byd y tlodion yn yr 
yspryd, canys eiddynt yw teyrnas nefoedd." 



Pregeth ferr^ yn yr hon y dangosir canmoU 
iaeih hachedd heddychlon, Vr hon fuchedd 
y^n hannogir gan ystyriaeth am eift hym- 
adawiad oddi yma. 

Treulio dyddiau ein pererindod hwn yn 
heddychol yw, ac a ddylai fod, ein gofal fel 
Cristionogion ; ac y mae'r Yspryd Gl^ ei 
Hun yn gorchymyn i ni fel hyn, Ymgais d 
thangnefedd^ a dilyn hi^. Ffarwel Crist ei 
Hun i'w ddisgyblion oedd, Yr wyf yn gadael 
i chwi dangnefedd^. Ac un o annogaethau 
diweddaf St. Paul i'r Corinthiaid oedd, Bydd- 
wch heddychol ; a DuwW heddwch afydd gyd 
d chwi ^. 

Ym mhlith yr amryw ragoriaethau wrth 
ba rai yr adwaenir plant Duw oddi wrth 
blant y byd, hwn yw un o'r rhai mwyaf, eu 

* Ps. xxxiv. 14. ' loan xiv. 27. 

» 2Cor. xiii. 11. 



232 PREGETH FERR. 

bod yn blant tangnefedd. Yr oedd gan Saul 
yspryd trallodus ac aflonydd, gan fod ganddo 
yspryd drwg yn ei flino : ond gan fod gan 
Dafydd yspryd da, yr oedd ganddo yspryd 
tangnefedd. Ym mhlith cospedigaethau'r 
Aipht, nid y leiaf oedd y gymmysgbla, yr 
hon ni adawai i'r Aiphtiaid orphwyso: ac yn 
gyffelyb. yngwynfydedigrwydd y byd, y m'ae 
meddyliau trafferthus yn arfer molestu dilyn- 
w^ y byd. 

Mae'r grasusau sy 'n llifo oddi wrth Yspryd 
Duw yn cael eu cyffelybu'n ami i afonydd o 
ddyfroedd. Nid ar y mynyddoedd uchel y 
mae'r afonydd hyn yn aros, ond maent yn 
rhedeg trwy'r dyffrynoedd isaf. Diffyg gos- 
tyngeiddrwydd sy'n peri fod dynion mor bell 
oddi wrth fuchedd heddychlon. Mae ein 
Ceidwad yn ein hannog fel hyn, Dysgwch 
gennyf, canys addfwyn ydwyf a gostyngedig o 
galon ; a chwi a gewch orphwysdra Vch eneid- 
iau *. Onid oedd yn ynfydrwydd mawr yn yr 
Israeliaid, iddynt ddymuno byw yn nhrallod- 
ion yr Aipht, yn hytrach nag yngwMd jrr 
addewid, lie y gallent gael Uonyddwch, ac 
amser i aberthu i Dduw ? Yr un mor fawr 
yw flfolineb llawer eraill, ag sy'n dewis ym- 
drafferthu yn y byd, ynghylch helyntion 
uchelfiydig a chynhennus, gan geisio dial 
neu ogoniant, yn hytrach nag ymneillduo 
ychydig i gyflwr o fochedd dawel, yn yr hon 
y gallent ymr6i i ddefosiwn. 

* Mat. xi. 29. 



PREGETH FERR. 233 

Crybwylla hanesion am un Arsenius, yr 
hwn, o fod yn seneddwr enwog, a ddaeth yn 
hoffwr Crist ac yn ddirmygwr y byd. Dy- 
wedir iddo gael y cyngor hwn gan oraci 
ddwyfol, " Arsenius, diangc, bydd ddistaw, 
a bydd lonydd^" Po mwyaf yr ymdeith- 
iom oddi wrth gariad y byd hwn, mwyaf yr 
ydym yn nes^lu at Dduw : nesewch at Dduw^ 
ac efe a nesd attoch chid, ebe St. lago ^. 

Y cyflwr o fuchedd mwyaf anrhydeddus 
yw gwasanaethu Duw : mae pob peth islaw 
hynny, pa un bynnag ai pleser ai elw, yn 
myned oddi amgylch fel man gymmylau, 
dros amser; ac o'r diwedd yn diflannu'n 
ddim. Os oes gennym ddigon o ddwfr i 
nofio'r llong, ac ymborth a dillad \ fel Jacob, 
i'r daith hon, y mae gennym ddigon. Bydded 
Duw yn Dduw i ni, a rhwymed ei gymmwyn- 
asau Ef ni wrth ei wasanaeth. 

Bywyd aflonydd a thrallodus y w bywyd y 
rhai nid adnahuant ffordd tangnefedd^; a 
gallant ofni mai trallod fydd eu coelbren jm 
yr amser a ddaw. Ond bjrwyd o grefydd a 
thangnefedd ger bron Duw a dyn yw ymar- 
weddiad Cristianus y rhai sy'n gweddio fel y 
Psalmydd, Un peth a ddeisyfiais i gan yr Ar- 
glwyddy sef caffael trigo yn nk^W Arglwydd 
holl ddyddiaufy mywyd^. 

Pe galwasai Crist ddynion bydol, i lafur 

* Fuge, tace, et quiesce. * lago iv. 8. 

' Gen. xxviii. 21. * Rhuf. iii. 17. 

• Ps, xxvii. 4, 



234 PREGETH FERR. 

dygn ac i boen meddwl, gallent atteb, fel 
y rhai hynny yn yr Efengyl, Arglwydd^ cym^ 
mer ni yn esgusodol ^ : ond gan ei fod yn eu 
galw i gymmeryd ei iau ys^afii Ef, a'i fod yn 
addaw gorphwysdra i'w heneidiau, bythol 
hedd mewn cyflwr o ras, a bythol hedd mewn 
cyflwr o ogoniant ; mae'n resjm na chlywant 
ar eu calon ddyfod atto, 1 dreulio eu hamser 
yn y fuehedd heddychol ag y mae gwir 
ddefosiwn yn arfer ei rhoi i'r duwiol er eu lies 
tragywyddol, a hwythau'n cael eu gwahodd 
mor gariadlawn ! 

Mae*r aderyn yn ami yn gorfod sefyllian 
ar y ddaear ; etto mae'n fynychaf yn ehed&n 
yn yr awyr, lie mae'n canu llawer cainge 
ddirodres a hyfryd o beroriaeth : felly gor- 
fydd i'n myfyrdodau ninnau fod weithiau ar 
bethau daearol yma isod ; ond dylai ein prif 
ddifyrrwch fod jm uwch, lie mae tawelweh a 
thangnefedd cydwybod, lie ni ddaw meddyl- 
iau trallodus ag sy'n arfer cythryblu dynion 
y byd, byth yn agos i ni. Gan ein bod ni 
wedi cyd-gyfodi gyd d. Christ, ceisiwn y 
pethau sydd uchod, He mae Crist yn eistedd 
ar ddeheulaw Duw. Mae bywyd y dyn defo- 
siynol, gan hynny, yn fjrwyd angylaidd; 
canys er ei fod ar y ddaear o ran ei gorph, 
mae ei ymarweddiad a'i ddymuniadau yn y 
nefoedd. 

Mae'n rhyfedd gweled mor dueddol yw 

* Luc xiv. 18. 



PREGETH FERR. 235 

dynion i ymgynhennu ac ymrafaelio am y 

tramgwyddiadau Ueiaf, a'r rhai hyimy*n ami 

yn cael eu cymmeryd, ac nid eu rhoi : mae 

eu gwarrau'n sythion, eu malais yn chwydd- 

edig, eu calomiau mor afrywiog ag na's gall 

dim eu hystwytho : tybiant mai ammharch a 

sarMd yw i ddyn ddioddef y camwri Ueiaf. 

Ac y mae'r afiifed g^^rynion a hawliau cyfreith- 

iol dianghemraid, y rhai sy'n cael eu cynnal i 

fynu er mwyn buck-elw gan ddynion cyfaddas 

i'r fath waith, yn rhoi mawr gynnydd ar drall-^ 

od buchedd y Cristion, yr hwn a ddylai ofelu 

am amgen pethau : maent yn dilyn yn y cwyn 

cyfreithiol o'r naill ben i*r flwyddyn i'r Hall, 

nes o'r diwedd y bydd y pleidiau'n marw, 

a'r matter mewn dadl yn darfod ^. Maent yn 

cyfrif lease o un mlynedd ar hugain cystal 

(mewn ffordd) ag ystad o dair oes : ac er 

gweled fod amser yn cymmeryd ymaith y 

cyfreithiwr, y pleidiau, y sicrwydd, a'r cwbl, 

etto nid oes argoel gweUhsld. Pe cedwid 

hyn mewn cof, byddai dynion yn fuan o 

duedd amgen nag y maent ; yn fwy amyn- 

eddgar, yn fwy heddychol, yn llai ceccrus. 

Onid oes wr doeth yn eichplithy afedrofamu 
rhwng ei frodyr^? Nid oes gennym, Duw 
a'i g^r 1 nemmawr o amser i'w wario yn y 
byd ; a pheth a ddylem ei ddymuno'n amgen 
na threulio'r ychydig hynny'n dda, yn dde- 
fosiynol tu ag at Dduw, ac yn heddychol tu 

' Actio moritur oum persona. ' 1 Cor. vi. 6. 



236 PREGETH FERR. 

ag at ddynion. Cyngor Joseph i'w frodyr, 
pan oeddynt yn dychwelyd i'w gwlad, oedd, 
Nac ymryspnwch ar y ffordd * : ewch yngh^d 
i d;^ eich tad, yn dawel fel teithw^r, ac yn 
gariadus fel brodyr. Bydded i ni ond cael 
ein cymmell, gan serch at y byd a ddaw, i 
garu Duw, fel y gallom droi ein penderfyn- 
iadau da yn gyflawniadau da, ein cyflawn- 
iadau yn arferiad, ein harferiad yn hyfrydwch, 
ein hyfiydwch yn barhad, a'n parhad yn fyw 
a marw i Dduw. Er mwyn cyflawni hyn yn 
well, dylem ymddiddyfiiu fwyfwy pddi wrth 
serch at y byd blinderus hwn. 

Mae'r fath drwst mewn dymuniad gwangc- 
us am gyfoeth, fel na's gallwn glywed y Uef 
ddistaw fain sy'n ein galw i ddefosiwn. Mae'r 
fath ddwndwr yn nyfais dynion i gynnal balch- 
der, fel na's gallant glywed y lief ddistaw fain 
sy'n eu galw i ostyngeiddrwydd. Mae'r fath 
dwrf yn lliaws helyntion byd, fel na's gallwn 
glywed y Uef ddistaw fain sy'n ein gwahodd i 
feddwl am bethau nefol. 

Gellir ein cydmaru i'r rhai sy'n clywed 
yn drwm, am eu bod yn byw'n agos i swn 
rhaiadrau'r afon Nilus ; yr ydym mor agos, 
o ran ein serch, i swn byddarus pleserau 
bydol, fel mai prin y gallwn glywed udgom- 
floedd y prophwyd yn ein hannog i edifaru 
am ein beiau. Er ein bod yn teimlo trallod- 
ion y byd, etto'r ydym yn gwneuthur y byd 

* Gen. xlv. 24. 



PREGETH FERR. 237 

yn Baradwys i ni. Byddwn yn synnu oblegid 
flPolineb ac anwybodaeth *yr Indiaid, y rhai y 
dywedir y byddant yn rhoi'r aur puraf yn 
gyfnewid am deganau gwydr : ond ni byddwn 
yn meddwl am ein ffolineb ein hunain, yr 
hwn sy fwy, y rhai ydym yn cymmeryd y 
teganau gwaelaf a mwyaf darfodedig yn gyf- 
newid am drysorau'r nef ; i'e, yr ydym yn 
ymdrafFerthu gyd k'r farsiandiaeth anfan- 
teisiol hon, fel y pryf coppyn yn gwaghSlu ei 
ymysgaroedd ei hun i wau gw6 eiddil, yr hon 
a chwelir gan bob chwS o wynt. Mae'n 
ddigon i synnu dyn diduedd weled dallineb 
y byd yn hyn o beth : pan y gallai dynion 
fod yn Uonydd, ni's gadawant heibio ddringo, 
nes cael codwm ; gan edrych ar bleserau o'u 
blaen, yn He o'u hoi, He mae trallod yn gan- 
lyniad. 

Byddai'n dda i ddynion ymdynnu oddi 
wrth y cyfryw ofalon a dymuniadau diang- 
henraid, ac oddi wrth ymgais gormodol am 
olud a phleserau ofer y byd hwn, y rhai sy 
mewn cymmaint bri gyd k llawer. Pe gwnel- 
ent felly, oni threulient ddyddiau eu pererin- 
dod yn fwy heddychlon a ehrefyddol ? Gall- 
ent : gallai'r ieuengctid dreulio boreuddydd 
eu hoes fel hyn mewn ofn Duw; ac wedi 
iddynt heneiddio, rhoi esamplau da i eraill, 
ac ymadael §.'r byd yn gysurus ; gan ystyried 
oil gyflwr y fuchedd hon, yr hon nid y w ond 
megis blodeuyn : mae'n gyntaf yn blaen- 
darddu, yna'n agoryd, yna'n gwywo ac yn 



238 PREGETH FERR. 

darfod. Gan hynn^, medd iin awdwr, gellir 
cyfarch dyn £lg anncrchiad triphlyg r 6 feUyd 
i ddeg ar hugain oed, y cyfarchiad yw, Mae 
i ti grpesaw : o ddeg ar hugain i ddeg a deu- 
gain, y cyfarchiad yw, Mae dy ddydd yn 
ddedwydd : ac o'r amser hwnnw allan, y 
cyfarchiad yw, Duw a roddo i ti ymadamad 
daionus. Yn awr mae'n ftichedd ganmoladwy 
a Christionogol, i ddUyn yr hon yr annogir 
ni gan anwadalwch bywyd, rodio o honom y 
daith hon yn amyneddgar a llwyddiannus, o 
febyd i ieuengctid, o ieuengctid i oedran pwyll 
a nerth, o oedran pwyll a nerth i henaint, o 
henaint i angau, fel yr afonydd y dywedir eu 
bod, trwy redeg yn araf, yn myned trwy 
rannau o'r mor heb iV dwfr gymmysgu k'r 
heli. 

Iddo Ef, yr Hwn sydd abl i'n tywys yn y 
cyfiyw yrfa dawel, i'n cadw'n ddigwymp, ac 
i'n cyflwyno'n ddifeius yn y bywyd a ddaw 
ymhresennoldeb ei ogoniant gyd a llawen- 
ydd. I'r Duw unig ddoeth, yngh^d a lesu 
Grist em Ceidwad, a'r Yspryd Glan, Tri 
Pherson, ond Un tragywyddol Dduw, y 
byddo'r hoU anrhydedd, a'r gogoniant, a'r 
gallu, a'r llywodraeth, yn awr ac yn oes oes- 
oedd. Amen. 

Laus Deo. 

I Dduw y byddo'r Clod. 



DANGOSEG. 



TU DAL. 

Adda yn ddedwydd, pe 

gwybuasai ei ddedwydd- 

wch ei hun 81 

Adda yn pechu, pechasom 

niimau 67 

Addysg angeDrheidiol i'r 

claf 156 

Adgyfodiad Crist, ein had- 

gyfodiad ni 67 

Ail-ddyfodiad Crist yn 11a- 

wenydd i'r rhai a'i hofn- 

antEf 129 

Amser yn werth&wr . . 3 

Amynedd 119 

Anfoddlonrwydd .meddwl 

iV.ysgwyd ymaith . .227 
Angau S hollol awdurdod 

dros baWb 19 

Angau ddim i*w ofni . • 62 
Angladdau ymhlith Crist- 

ionogion yn addas . .174 
Anobaith ym mUell oddi 

wrth Gristionogion . .142 
Athanasius, camgeryddu . 46 
Awr angau yn ansicr . . 19 
Boddloni'r gyfraith . . . 152 
Boddlonrwydd i ymadael 

pan alwo Duw amom . 112 
Breintiau a dderbynir gan 

Dduw a bar i ni ei addoli 42 
Bwriad y meddwl yn dder- 

byniol gan Dduw . . .183 
Byd ddim yn deilwng iV 

garu 38 

Bywyd da a ddiwedda yn 

heddychlon 8 

Bywyd, disgrifiad ... 38 
Bywyd dyn yn llawn trueni 

a gofid 43 

Bywyd tawel yn gymmer- 

adwy . 231 



TV DAL. 

Cariad at Dduw a*n cyni- 

mydog yn myned yngbyd 104 
Cariad, ffrwyth ffydd . . 101 
Claf i gydnabod eu pech- 

odau 105 

Cofio ein hyst&d . • .81 
Crist ein Joseph . . . 65, 151 
Cyflwyno ein heneidiau i 

ddwylaw Duw yn ddyled- 

swydd dda 122 

Cymmeradwyo elusengar- 

wch 110 

Cymmorth yn unig o Dduw 148 
D& bydol, pa fodd i' w drefnu 109 
D& tymhorol wedi eu rhoi 

ym menthyg i ni . • . 109 
Dedfryd Solomon ary byd . 71 
Diben dyfodiad dyn i*r 

byd 56 

Diffyg gostyngeiddrwydd 

yn peri trailed .... 232 
Dioddefodd yr hen bro- 

phwydi 80 

Diogelwch mewn pechod yn 

beryglus 24 

Diwedd i gael ei goiio, o 

herwydd fod y dydd olaf 

yn ansicr 18 

Doethineb bydol yn ffolineb 44 
Duw yn aros hyd nes yr 

edifarhaom 9 

Dyfal-barh&d 123 

Dylai esamplau annog . . 23 
Dysgu marw yn addasol • 26 
Edifeirwch mewn pryd . . 25 
Esamplau y duwiol yn di- 

oddef 80 

Esgeuluso addoliad Duw yn 

bechadurus 17 

Ffydd, disgrifiad o ... 98 
Ffydd, £fon y cystuddiol . ib. 



240 



DANGOSEG. 



TU DAL. 

Galaru am y marw yn 

oddefol 171 

Galw ar Dduw yn angen- 

rheidiol 152 

Gobaith, disgrifiad . . . IGO 
Gofal mewn ieuengctid i 

fy w'n dda, mewn henaint 

i farw'n dda .... 8 
Gofid corphorol am bechod 43 
Gogoniant y byd hwn yn 

diflannu 39 

Gormodedd o ofal bydol yn 

rhwystr i fuchedd dda, ac 

yn dwyn Uawer o anes- 

mwythder meddwl . . 207 
Gorthrymmu eraill a gospir 28 
Gwag-ogoniant fel y came- 

Icon 7 

Gweddi yn ddyledswydd 

grefyddol 114 

Gweddi yn noddfa mewn 

cyfyngder ib. 

Gweddi i gael gwaredigaeth 

oddi wrth angau disyfyd 91 
Gweithredoedd Duw yn 

rhyfeddol 65 

Gwybodaeth o Dduw a ni 

ein hunain 6 

Gwybodaeth o'r saint yn 

ngwynfyd 144 

Gwynfydedigrwydd canol- 

bwynt ein holi ddymun- 

iadau 59 

Hen dadau yn gofus am eu 

diwedd 29 

lecbyd corph iV barhdu . 1 
Llawenydd y nef yn gysur- 

us iV gofio 53 

Llonyddu'r gydwybod^ pa 

fodd 151 

Llythyrau cymmun^ testa- 

mentau 110 



• TU DAL. 

Marwolaeth yr uniawn yn 

gwsg 67 

Matter yr enaid yn bennaf 

oil 26 

Meddiannau bydol ydynt 
wagedd^ twyil, drain, a 
gofid ....... 136 

Morwynion call yn ein 
. dysgu i fod yn wyliadwr- 

us 36 

Myfyrdod am bethan nefol 58 
Ofn Daw yn angenrheidiol 202 
Ofni marw, ni ddylai neb . 65 
Pleserau'r byd yn wagedd 38 
Profedigaethau y cyfiawn . 78 
Pyngciau dibwys ddim yn 

angenrheidiol .... 6 
Rheol dda i rag-weled ac 
i gymmeryd cyfleusdra 
mewn pethau ysprydol . 8 
Rhybudd i'r rhai a gyn- 
hyrfir i weithredu yn 
ddiras tu ag attynt eu 

hunain 183 

Rhybudd i*r rhai a gym- 
merant mewn Haw or- 
chwylion peryglus ar for 

neu dir 180 

Rhyfyg gyfrif amser ail- 

ddyfodiad Crist . . . 216 
Rhyfyg yn beryglus . . .195 
Sarph yn yr anialwch . . 107 
Temtio Abraham, pan brofir 
ninnau, i'n dysgu pa beth 
i'w wneuthur .... 130 
Ufudd-dod i ewyllys Duw . 29 
Undeb anghyfartal rhwng 

hen ac ieuangc .... 20 
Ymweliad &'r claf yn waith 
trugarog 160 



Y DIWEDD. 



Argraphwyd gau Gilbert a Rivinoton, Liundaiiu 



